NAMANBURÐUR 


ÁGREININGSLÆRDÓMUM KATÓLSKU OG 
PRÓTESTANTISKU KIRKJUNNAR, 


EPTIR 


SIGURÐ MELSTEÐ, 


KENNARA VIÐ PRESTASKÓLANN Í REYKJAVÍK. 


ÚTGEFANDI: 
EGILL JÓNSSON Í REYKJAVÍK. 


1859. 
gr 
sit Fi K 
L að Boattagpar.0r ð | 
íslam FA 
a 


Enginn getur lagt annan grundvöll en þann, 
sem lagður er, sem er Jesús Kristur. 
Korea  Tl 


REYKJAVÍK 1859. 


Prentaður í prentsmiðju Íslands. E. ÞÓRÐARSON. 


Formáli. 


Næstliðið sumar kom mjer til hugar, að rita um á- 
greininginn milli vor prótestanta og katólskra manna 
um lærdóma kristilegrar trúar. Mjer er ekki kunn- 
ugt, að nokkuð sje áður ritað um þetta efni á ís- 
lenzka tungu!, þar sem þó aðrar þjóðir hafa allt frá 
dögum siðabótarinnar til þessara tíma ritað margt og 
mikið um trúarágreininginn milli kirknanna. Það ræð- 
ur að líkindum, að eptir því sem samgöngur fara í 
vöxt milli vor Íslendinga og annara þjóða, muni þeir 
tímar fara í hönd, að vjer ekki að eins sem borgara- 
legt fjelag komumst í verzlunarsamband og önnur 
veraldleg viðskipti við katólskar þjóðir, heldur má 
búast við því, að hin katólska trúarjátning kunni um 
leið að heimsækja hina evangelisk-prótestantisku trúar- 
játningu á Íslandi, og að íslenzkir prestar og kenni- 
menn komist, ef til vill, í viðkynningu við katólska 
trúarboðendur. Það má því telja, að þess sje full 
þörf og að tími sje til þess kominn, að vjer einnig 


2 


eigum eitthvert það rit, sem í samanhengi skýri fyrir 


1) Þess skal hjer getið, að lítill ritlingur hefur verið prent- 
aður um þetta efni á Akureyri 1857 („Lúterskan borin saman 
við katólskuna“), útlagður úr norsku tímariti og gefinn út af 
Svb. Hallgrímssyni; en þetta rit barst mjer ekki í hendur, fyr 
en eptir að þetta er skrifað, og eptir að handrit mitt var komið 
í prentsmiðjuna. 


IV 


mönnum og gefi yfirlit yfir ágreininginn, sem er milli 
vor prótestanta og katólskra manna um lærdóma kristi- 
legrar trúar, og geti verið til leiðbeiningar þeim, sem 
ýtarlegar vilja kynna sjer þessa áríðandi grein guð- 
fræðinnar, sem talar um trúarjátningar kristilegrar 
kirkju og samband þeirra sín á milli. Þetta var það, 
sem mjer gekk til, að semja þennan ritling. Jeg hef 
haft í riti þessu fyrir augum katólska og prótestanta 
yfir höfuð, en ekki aðgreint lútersku og reformertu 
kirkjuna; því, þó ágreiningur sje, eins og kunnugt er, 
milli þessara síðarnefndu kirkna í nokkrum greinum, 
þá eru þær þó báðar samdóma í grundvallarlærdóm- 
um siðabótarinnar, og báðar jafnt samtaka í því, að 
mótmæla öllum lærdómum katólsku kirkjunnar, sem 
ekki geta samþýðzt guðsorði, og enga fótfestu hafa í 
heilagri ritningu. 

Jeg hef í þessu riti haft tvenns konar lesendur 
fyrir augum, ekki einungis lærða menn, og þá, sem 
fengið hafa guðfræðislega menntun,“ heldur og ólærða, 
og leitazt við eptir megni, að haga útlistun minni svo, 
að efnið geti orðið skiljanlegt greindum og skynsömum 
alþýðumönnum. Fyrir þessa sök hef jeg íslenzkað 
allar latínskar innvitnanir í trúarjátningarnar, sem 
tilfærðar eru neðanmáls; þetta lengir að vísu ritið 
nokkuð, en jeg þóttist ekki geta hjá því komizt, og 
áleit það skyldu mína, ef einhverjir kynnu að verða 
lesendur ritsins þeir, sem ekki skilja latínska tungu, 
svo þeim gæfist einnig kostur á, að lesa orð trúar- 
játninganna, þó ekki sje í frummálinu, og sjá, á 
hverjum grundvelli útlistunin er byggð. 


V 


Hvað efnið og meöferð þess snertir, þá er hvort- 
tveggja byggt á trúarjátningum kirknanna; að því 
leyti ráða þær stefnu þessa rits, og eru aðalundir- 
staðan fyrir því, eins og skýrt er frá í innganginum. 
Auk trúarjátninganna hef jeg fyrst og fremst haft 
mjer við hönd önnur rit eptir höfunda siðabótarinnar, 
sem jeg hef getað komizt yfir. Mikinn stuðning hef 
jeg haft af „Institutiones symbolicae“ eptir Mar- 
heinecke, einkanlega til leiðbeiningar í því, að velja 
staði úr trúarjátningunum, og í kaflanum um guðs-. 
þjónustu og helgisiði kirkjunnar hef jeg opt haft hlið- 
sjón af riti eptir Professor Clausen: Catholicismen 
og Protestantismen. Þar að auki hef jeg haft mjer 
við hönd nokkur af helztu ritum, sem komið, hafa 
síðan út um þetta efni eptir katólska og prótestant- 
iska guðfræðinga; einkanlega hef jeg víða tekið tillit 
til rita þeirra Baurs og Möhlers, háskólakennara í 
Töbingen; því af öllum þeim, sem átzt hafa við á 
vorum dögum um trúarágreininginn milli kirknanna, 
hafa þeir mótmælalaust flutt þetta mál hvor fyrir sína 
kirkju með mestu fylgi og mestum fimleik, jafnfræknir 
bæði til sóknar og varnar. 

Samkvæmt stefnu þessa rits hefur það fremst af 
öllu verið áform mitt og ætlunarverk, að skýra frá 
hreinum og óafbökuðum lærdómi beggja kirkna, 
eigna hvorugri aðra kenningu, heldur en þær flytja 
í trúarjátningum sínum, og teygja aldrei út úr orð- 
um þeirra annað en það, sem beinlínis liggur fólgið 
Í trúarjátningum þeirra og trúarstefnu; þess vegna 
hef jeg líka stöðuglega farið eptir játningarbókum 


VI 


kirknanna, og byggt útlistun mína á orðum þeirra í 
hverri grein. 

Jeg hef við hvert fótmál fundið til þess, hversu 
langa leið þetta rit á að því takmarki, sem jeg sje 
álengdar, hversu mikið og margt það vantar til þess, 
að geta fullnægt þeim kröfum, sem vakað hafa fyrir 
mjer; en allt að einu gjöri jeg mjer þó von um, að 
það geti orðið að einhverju liði og til einhverrar leið- 
beiningar þeim, sem með alvöru leita eptir að kom- 
ast til glöggrar þekkingar á þessu efni, og sannfær- 
ingar með sjálfum sjer viðvíkjandi trúarágreiningnum 
milli kirknanna, og jafnframt orðið til þess, að festa 
þá í sannfæringu sinni um evangeliskan sannleika 
hinnar prótestantisku kirkjutrúar. Gæti þessi ósk 
mín og von rætzt, gæti þetta rit í einhverju tilliti 
unnið að þessu miði, þá hef jeg náð þeim tilgangi, 
sem jeg hjer hef haft fyrir augum. 

Reykjavík, 23. d. desemberm. 1858. 
Höfundurinn. 


VIL 
YFIRLIT EFNISINS. 


Inngangur. 
I 
Um trúarjátningar rómversku katólsku kirkjunnar, bls. 
Í. 
— trúarjátningar prótestantisku kirkjunnar . — 
TIl. 
— hinn sameiginlega grundvöll kirknanna; stefna 
ritsins 5 #6 
1. kap. 
— ágreininginn milli rómversku katólsku og próte- 
stantisku kirkjunnar Í grundvallarlærdóminum 


um kirkjuna og reglu trúarinnar . . . . — 
AR: 
— kirkjuna ES it 
2. gr. 
— embætti kirkjunnar Ss . 
3. El. 
— reglu trúarinnar Rr Al sr 
2. kap. 
— ágreininginn milli katólsku og prótestantisku 
kirkjunnar í hinum einstöku trúarlærðómum — 
4. gr. 
— ástand mannsins fyrir og eptir fallið . . — 
5. gr. 
— rjettlætinguna AR — 
6. gr. 
— guðlega náð og mannleg góðverk. . . . — 
1. gr. 
— sakramentin EA 
8. gr. 
— hvert sakramenti sjer í lagi. . . . . . — 
Sgt; 
— dýrkun helgra manna, helgra mynda, og helgra 
LO a 1 8 a 


nl 
16 == 97 
216. 
31 — 160. 
81. — 56. 
56 — 122. 
122 —160. 
161-—303. 
161—174. 
175 —188. 
189—203. 
203 —914. 
215—259. 


VI 
10. gr 

RS tt bls. 271 —275. 
Fl 

— einlífi klerkanna . É — 275 —283 
12. gr. 

— föstur og helgidaga E — 283—289 
13. gr. 

— guðsþjónustu katólsku kirkjunnar . . . — 289—308. 


Nöfn þeirra höfunda og bóka, sem vitnað er 
til í þessu riti, eru skammstöfuð þannig: 


Apol. conf. . . merkir 


Art. Smal. . 9 
Ar Smali 


hellamn: sj 
Calv. inst. rel. chr. — — 


Conf. Aug. A FÆRA 
(0 MOJÓTIS 
Cat. Rom. . | 


Catech. Rom. 

Oonf. Belg. 
Form. con. =. —— 
Mel. loc. theol. . —— 


Prof. fidi . . —— 
Sn 


Apologia confessionis. 
Articuli Smalcaldici. 


Bellarmin kardínáli. 
Calvin, ínstitutio religio- 
nis christianae. 
Confessio Augustana. 
Catechismus major. 


Catechismus Romanus. 


Confessio Belgica. 

Formula concordiae. 

Melanchthon, loci theolo- 
gici. 

Professio fidei. 

Synodus Tridentina. 


Inngangur. 


is 
Um trúarjátningar rómversku katólsku 
kirkjunnar. 


K/ 
Niöðgni á 16. öld var ekki stofnun nýrrar kirkju, 
og ætlaði sjer ekki að stofna nýja kirkju. Lúter 
og samverkamenn hans í siðabótarverkinu vissu vel, 
að kristileg kirkja var stofnsett fyrir mörgum öldum 
af frelsara heimsins; þeir vissu vel, að enginn getur 
lagt annan grundvöll, heldur en þann, sem lagður er, 
og að kristileg kirkja er einungis ein, eins og stofn- 
ari hennar er einn. Þeir játuðu af alhuga trúna á 
eina almenna kirkju, og voru gagnteknir af þeirri 
sannfæringu, að kristileg trú sje alheimstrú, að allar 
þjóðir eigi að safnast undir merki Jesú Krists, svo 
að allar verði ein hjörð, eins og hirðirinn er einn. 
þess vegna kom þeim ekki til hugar, þegar þeir gengu 
að verki sínu, að koma fram með nýja kenningu, 
sem ekki hefði áður verið flutt í kristilegri kirkju. 
Þvert á mót laut öll kenning þeirra og starfsemi að 
1 


2 


því, að endumýja hinn upphaflega hreina lærdóm, 
boða guðsorð hreint og óafbakað, eins og lausnarinn 
hafði kennt heiminum það, og postular hans fluttu 
það á eptir, og fyrstu aldir kristninnar eptir þeirra 
daga. Þegar höfundar siðabótarinnar risu upp á móti 
kenningu og siðum kirkjunnar á þeirra dögum, var 
áform þeirra ekkert annað en það, að leiða í ljós 
aptur hinn sanna upphaflega grundvöll kristilegrar 
trúar, sem kirkjan þá var farin að yfirgefa, og næst- 
um búin að gleyma, og þeir gjörðu grein fyrir því, 
að kirkjan á þeirra dögum væri orðin öll önnur, 
bæði í kenningu sinni og háttsemi, heldur en hún hefði 
verið á hinum fyrstu öldum. Hinni upphaflegu kirkju 
var það ljóst, að kristileg trú er alheimstrú, að 
kirkjan í eðli sínu er ein og almennileg; þess vegna 
leitaði kristileg kirkja líka snemma eptir ytri einingu 
eins og sýnilegum vitnisburði um hina innri einingu 
milli Krists játanda í anda og sannleika. því hlaut 
kirkjan að mótmæla og veita mótspyrnu allri afbökun 
kristilegrar trúar, allri villutrú, sem snemma fór að 
bera á hjá ýmsum flokkum í fornkirkjunni, hjá þeim, 
sem fara vildu einförum í trúarefnum, og ekki að- 
hyllast hinn sameiginlega postullega kristindóm. Þessi 
stefna fornkirkjunnar, að verja einingu og almenni- 
legleika kirkjunnar, og við halda hinum hreina upp- 
haflega kristindómi, var í alla staði beinlínis samkvæm 
anda trúarinnar sjálfrar; hún var sprottin af þeim 
grundvallarlærdómi kristindómsins, að eins og stofn- 
ari kirkjunnar er einn, eins er líka kirkja hans ein. 
En þessi grmndvallarregla gleymdist, þegar fram liðu 


3 


stundir; eptir að rómverska kirkjan frá 5. öld fór að 
draga til sín yfirráðin yfir öðrum kirkjum, og bisk- 
upunum í Rómaborg tókst smátt og smátt, bæði með 
brögðum og yfirgangi, að innræta mönnum trúna á 
Yfirbiskupsdæmi sitt yfir öðrum biskupum, og með 
því að gjöra sig að yfirdómurum allra annara í trú- 
ar- og sáluhjálpar-málum, þá fóru menn að binda 
kirkjutrúna við hinn rómverska biskupsstól, sem að 
öllu leyti var óþekkt í fornkirkjunni. Með þessu 
móti varð hin upphaflega trú á almenna kristilega 
kirkju að trú á hinn rómverska biskupsstól; kristi- 
leg trú varð á miðöldunum að páfatrú, og þetta 
breytti algjörlega eðli kirkjunnar, og öll afbökun 
kristilegs lærdóms og aflögun kirkjunnar hafði upp- 
tök sín frá þessari grundvallarvillu. Að vísu átti 
hinn kristilegi sannleiki sjer á öllum öldum talsmenn, 
sem sáu villuna, og sem töluðu hástöfum móti af- 
bökun kirkjunnar á kristilegri trú. En hið páfalega 
einveldi, sem vildi gjöra kirkjuna að ríki af þessum 
heimi, bældi hvervetna niður boðun hins hreina lærdóms 
með kirkjulegri harðstjórn. Sannleikans postular voru 
Ofsóttir með eldi og sverði. Flokka valdensanna, sem 
boðnðu postullegan kristindóm á 12. og 13. öld, of- 
sótti kirkjan með hlífðarlausri grimmd. Jóhann Húss 
og Híerónýmus, sem fluttu hreinan lærdóm fagnaðar- 
boóskaparins í sama anda sem Lúter síðar, ljet kirk- 
an brenna á 15. öld á fundinum í Costnitz, og tókst 
þá í bráð, eins og opt áður, að veita mótstöðu sann- 
leikanum. En tími dómsins yfir villunni og sigur- 
tími sannleikans hlaut að renna upp. Hin mikla 
1* 


4 


trúarhreifing á 16. öld, þegar Lúter rjeóst á villa- 
lærdóm kirkjunnar í sama anda sem Húss, og boð- 
aði hreinan kristindóm eptir guðsorði í ritningunni, 
hafði þau endalok, þar eð katólska kirkjan enn þá 
veitti sannleikanum mótspyrnu, að sundrung komst á 
kirkjufjelagið, og áhangendur siðabótarinnar, sem að- 
hylltust kenningu Lúters og samverkamanna hans, 
greindu sig frá hinni fornu kirkju. Þannig kom upp 
hin prótestantiska kirkja, sem gjörði grein fyrir lær- 
dómi sínum gagnvart rómversku katólsku kirkjunni. 
Rómverska kirkjan hlaut þá einnig í þessari miklu 
hreifingu: að taka skýrt fram sína trúarjátningu móti 
hinni nýju kirkju. Til að útkljá þetta trúarmál, var 
það almenn ósk manna, að haldinn væri kirkjufund- 
ur eptir fornum. sið; keisarinn og þýzka þjótin öll 
heimtuðu almennan kirkjufund, og Lúter þráði hann 
einnig, svo að hann opinberlega gæti gjört grein fyr- 
ir kenningu sinni, og hún yrði prófuð eptir guðs- 
orði. Páfunum einum stóð stuggur af slíkum fundi; 
þeir óttuðust frelsishreifingar hjá þjóðunum, og þeir 
mundu vel eptir þeim skelk, sem kirkjufundirnir á 
15. öld í Costnitz og Basel höfðu komið inn hjá hin- 
um rómverska biskupsstól. Páfarnir drógu þess vegna 
þetta fundarhald, meðan þeim var auðið, þó að þeir 
lofuðu fundinum hvað eptir annað. Þegar þetta var 
búið að ganga í mörg ár í eintómum loforðum frá 
páfans hendi, lagði Karl keisari 5. svo fast að Páli 
páfa 3., að hann komst ekki lengur undan, og gat 
út 1536 boðunarbrjef sitt til þessa kirkjufundar, og 
var þar ákveðið, að fundinn skyldi halda næsta 


5 


ár í Mantúa á Ítalíu. Eins og nærri má geta, höfðu 
páfinn og keisarinn sína ætlunina hvor með þennan 
kirkjufund. Keisarinn skoðaði hann mest frá verald- 
legu sjónarmiði, eins og ráð til þess, að koma á 
ytri sameiningu og borgaralegum friði í ríkjum sín- 
um, takmarka vald páfans, og af nema ýmsa kirkju- 
lega annmarka og ósiði, bæði í kirkjustjórn og kirkju- 
aga, en ekki kom honum tilhugar, að lagfæra þyrfti 
trúarfræði kirkjunnar. Páfinn þar á móti, sem helzt 
kaus með sjálfum sjer, að ekkert yrði úr fundarhald- 
inu, boðaði fundinn í því skyni, að upp ræta alla villu- 
trú, sem komin væri upp í kirkjunni, og meinti sjálf- 
sagt með því prótestanta; sömuleiðis átti ætlunarverk 
fundarins að vera, að bæta siði kristninnar, og koma 
á krossferð móti Tyrkjum. Lúter og samverkamenn 
hans hugsuðu sjer aptur á móti ætlunarverk kirkju- 
fundarins fyrst og fremst það, að prófa lærdóm kirkj- 
unnar eptir guðsorði, og hreinsa trúarfræði kirkj- 
unnar frá öllum mannasetningum, sem enga fótfestu 
hefðu í guðsorði. Prótestantar sáu fljótt, að róm- 
verska kirkjan hafði allan annan tilgang með fund- 
inn, og þeim var það ljóst, að á fundi í Ítalíu, und- 
ir handarjaðri páfans, mundu þeirlitlu koma til leið- 
ar fyrir hreina evangeliska trú. Það varð því ekkert 
af því, að þeir sæktu þennan fund, enda varð ekkert 
úr honum, með því allt lagðist á eitt í því, að gjöra 
hann að engu. Loksins komst þó svo langt, að þessi 
langþráði og marglofaði kirkjufundur var haldinn í 
Tríent 1545. Páfinn sendi þangað legáta sína, til 


2 


að stýra fundinum í sínu nafni. Fyrsta árið gekk 


6 


til þess, að bíða eptir ýmsum biskupum, sem sækja 
ætluðu fundinn, tala sig saman um þingsköp og fund- 
artilhögun yfir höfuð. Árið 1547 flutti páfinn fund- 
inn til Bologna, og bar fyrir drepsótt í Tríent, en í 
rauninni var þetta bragð páfans til þess, að koma 
fundinum nær sjer, í ítalska borg. Júlíus páfi 3. 
ljet fundinn flytja sig aptur til Tríent 1551, en árið 
eptir, 1552, ljet hann segja fundinum slitið fyrir 
hræðslu sakir við herlið prótestanta undir herstjórn 
Moritz kjörfursta, og eptir það var fundurinn að- 
gjörðalaus í 10 ár, þangað til Píus páfi 4. ljet hann 
taka aptur til starfa 1562, og hjelt fundurinn þeim 
á fram til næsta árs, 1563; þá var honum algjör- 
lega slitið, og hafði hann í öll þessi ár átt 25 aðal- 
samkomur. 

Þessi merkilegi kirkjufundur í Tríent var, eins 
og vikið er á, upphaflega ætlaður til þess, að jafna 
trúarágreininginn milli prótestanta og rómversku kat- 
ólsku kirkjunnar. Lúter hafði þegar frá öndverðu 
skotið máli sínu til almenns kirkjufundar; keisarinn 
og þýzka þjóðin heimtuðu samhuga fund af páfanum, 
og prótestantar fengu það loforð hjá keisaranum, að 
þeim skyldi leyft að gjöra grein fyrir trú sinni á 
þessum fundi, og halda svörum uppi fyrir henni eins 
frjálslega og með jöfnum rjettindum, sem aðrir fund- 
armenn. Allt annað ætlaði páfinn sjer. Lúter hafði 
þegar verið bannfærður af páfanum og kenning hans; 
páfarnir álitu hann þess vegna og alla áhangendur 
hans sjálfsagða villutrúarmenn, og því var eptir boð- 
unarbrjefi páfans prótestöntum stefnt á fundinn eins 


7 


og sakamönnum.  Prótestantar sáu þá, hvers þeir 
mundu eiga von á þessum fundi; það gat ekki dul- 
izt þeim, að áfellisdómurinn var þegar fyrir fram 
kveðinn upp yfir þeim, og þess vegna tóku þeir það 
ráð, sem eðlilegt var, að sitja heima, og eiga engan 
þátt í fundi þessum. 

Hvað nú snertir starfsemi þessa kirkjufundar, þá 
snerist yfir höfuð allur áhugi hans á móti próte- 
stöntum og lærdómi þeirra. Að vísu áttu setu á þess- 
um kirkjufundi márgir æruverðir lærðir katólskir guð- 
Íræðingar, sem gágnteknir voru af innilegri löngun 
eptir verulegri kirkjubót, einkum frakkneskir og 
spánskir biskupar. En þessi frjálslyndari flokkur 
varð undir. Meiri hluti fundarmanna voru jesúítar, 
klerkar úr Ítalíu, hirðbiskupar páfans, sem ekki hugs- 
uðu um annað en gagn páfans, og vildu því halda 
öllu í fornum skorðum. Andi páfans stýrði þannig 
alveg þessum fundi í Tríent; páfinn var þar eins og 
allt af nálægur, því legátar hans stýrðu fundinum, 
Og stöðuglega gengu sendiboðar á milli frá Róma- 
borg, til að út búa legátana með því, sem þeir þurftu 
með, og blása þeim og fundinum í brjóst páfans vel- 
Þóknanlegum vilja. Fundurinn hafði fyrir sjer rit 
Lúters og annara samverkamanna hans, því próte- 
Sstantar voru þá þegar fyrir löngu búnir að gjöra opin- 
berlega grein fyrir trú sinni, og ákveða kenningu sína 
í ýmsum trúarjátningum. Þessi rit prótestanta tók 
fundurinn til skoðunar, ákvað síðan, hver væri kenn- 
ing rómversku kirkjunnar í hverri lærdómsgrein, og 
lagði áfellisdóm á lærdóm prótestanta í þeim trúar- 


8 


lærdómum, sem ágreiningur var um. Með þessu móti 
lagði fundurinn í Tríent samþykki sitt á og staðfesti 
sem rjettan kirkjulærdóm alla hina fornu trúarfræði 
katólsku kirkjunnar, en lagði bannfæringu yfir lær- 
dóm prótestanta.  Kirkjufundurinn segir, að hann 
beri engan nýjan lærdóm fram, heldur hinn forna 
hreina lærdóm kristilegrar kirkju gagnvart þeirri villu, 
sem nýlega sje komin upp, og hafi gjört árásir á 
trúna. En í rauninni staðfesti fundurinn sem hrein- 
an kirkjulærdóm alla guðfræði miðaldanna, hina svo 
nefndu skólaguðfræði, og með henni allar þær manna- 
setningar, sem þá sköpuðust og fundnar voru upp, 
til að afbaka kristilega trú.  Gangurinn í fundarstörí- 
unum var sá, að lærdómur prótestanta í hverri grein 
var dreginn út úr ritum þeirra, og nefndum (con- 
gregationes) var falið á hendur, að segja um þá álit 
sitt. Þessar nefndir áttu fundi með sjer, og bjuggu 
til sitt trúaratkvæði á móti lærdómi prótestanta; síð= 
an voru álit nefndanna rædd á aðalfundi, og kirkju- 
lærdómur úrskurðaður og ákveðinn í hverri grein, 
eptir því sem aðalfundinum kom saman um, og bann- 
færing var lögð yfir lærdóm prótestanta. Ákvarðanir 
fundarins í ágreiningslærdómunum byrja vanalega með 
þessum orðum: „Ef einhver segir“ (sé quis diæerit), 
og enda með bannfæringarlýsingu: „anathema sit“. 
Þannig einskorðati þá þessi kirkjufundur trúar- 
lærdóma rómversku katólsku kirkjunnar gagnvart lær- 
dómi prótestanta.  Legátar páfans beiddu jafnskjótt 
í nafni fundarins páfann, að samþykkja og staðfesta 
ákvarðanir fundarins. þetta gjörði páfinn, og lýsir 


9 


því yfir í staðfestingarbrjefi sínu, að ákvarðanir fund- 
arins innihaldi hreinan og áreiðanlegan lærdóm kat- 
ólsku kirkjunnar, og býður öllum trúuðum, að fallast 
á þær og halda þær órjúfanlega. Undir eins eptir 
Íundarlok voru ákvarðanir fundarins, bæði trúarfræðis- 
legar og viðvíkjandi kirkjustjórn, birtar á prenti, og 
komu út í Rómaborg 1564 með nafni: „Canones et 
decreta coneilii Tridentini“ (setningar og ályktanir 
kirkjufundarins í Tríent). „Canones“ eru stuttar á- 
kvarðanir um trúar- og kirkju-mál; „decreta“ eru apt- 
ur lengri útlistanir, þar sem fundurinn greinilega eins 
og í álitsskjölum gjörir grein fyrir lærdómum sínum. 
Gjörðir þessa almenna kirkjufundar snertu bæði trú- 
arlærdóma og kirkjustjórnarmál yfir höfuð. Hinar 
trúarfræðislegu ákvarðanir fengu strax í stað góð- 
ar viðtökur í öllum katólskum löndum, og eru til 
bessa dags viðurkenndar sem bindandi trúarregla af 
öllum katólskum þjóðum. Frakkneska kirkjan, sem 
þó jafnan hefur varið frelsi sitt móti yfirgangi páf- 
ans, tók hiklaust við trúarlærdómum kirkjufundarins. 
Fundurinn í Parísarborg 1810 lýsti því yfir, að hvað 
trúarlærdómana snerti, þá skyldu ákvarðanir fundar- 
ins í Tríent vera Óórjúfanleg trúarregla frakknesku 
kirkjunnar. þar á móti fengu ekki allar ákvarðanir 
fundarins um ytri kirkjumál, um stjórnartilhögun og 
kirkjuaga, alstaðar jafngóðar viðtökur.  Einkanlega 
færðist frakkneska kirkja undan, að leiða í kirkju- 
lög hjá sjer flestar stjórnarákvarðanir fundarins, og 
allt til þessa tíma. hefur hún verið ófáanleg til, að 
veita þeim móttöku. Ákvarðanir fundarins í Tríent 


10 


eru þannig með rjetti álitnar aðalgrundvöllur undir 
kirkjulærdómi rómversku katólsku kirkjunnar, og að- 
altrúarjátning hennar. En þar að auki eru 2 aðrar 
bækur, sem taldar eru trúarregla katólsku kirkjunn- 
ar, með því þær eiga kyn sitt að rekja til fundarins 
í Tríent, og eru óaðgreinanlegar frá honum. Þessar 
bækur eru „professio fidei“, og „catechismus Romanus“. 
„Professio fidei“ var samin 1564 að skipun Píusar páfa 
4.; hún er ágrip af trúarákvörðunum fundarins í 
Tríent, og er einkum ætluð prestum og kennimönn- 
um kirkjunnar, og verða þeir allir að vinna eið að 
því, að þeir skuli fylgja henni sem trúarreglu, og 
slíkt hið sama hljóta allir þeir að gjöra, sem taka 
trúarjátningu katólsku kirkjunnar. þessi bók er stýl- 
uð í játningarformi, og þó hún sje ekki löng, tekur 
hún margar trúargreinir jafnvel skýrar fram, heldur 
en ákvarðanir fundarins. „Catechismus Romanus“ er 
3. trúarjátning kirkjunnar. Þessi bók ersamin eptir 
undirlagi fundarins í Tríent. Fundurinn ætlaði sjer 
upphaflega að semja lærdómsbók í hreinum katólsk- 
um trúarlærdómi, en gat ekki af lokið þessu starfi, 
af því fundinum var slitið áður. Píus páfi 5. fól 
þá ýmsum lærðum guðfræðingum á hendur, að semja 
þessa lærdómsbók, og kom hún út í Rómaborg 1566: 
„Catechismus eæ decreto concilii Tridentini, Pii Vti 
jussu editus“. Þessi bók er einsog hin fyrri byggð 
á gjörðum fundarins í Tríent, samin einkanlega fyrir 
barnauppfræðendur, og þannig ætluð til þess, að inn- 
ræta alþýðu trúarákvarðanir fundarins; og þar eru 
ýmsir lærdómar jafnvel skýrar og skilmerkilegar út- 


11 


listaðir, heldur en hjá fundinum. Einkanlega er ar 
trúlega brýndur fyrir mönnum lærdómur kirkjunnar 
um páfavaldið. þessi bók varð fljótt almenn lær- 
dómsbók í öllum skólum katólskralanda, og á þessari 
bók eru byggðar allar áðrar lærdómsbækur, sem jesú- 
ítar einkum hafa fengizt við að semja. Með þessum 3 
trúarjátningum hafði þá rómverska katólska kirkjan 
kostgæfilega tekið fram lærdóm sinn, og sett skilnað= 
arvegg milli trúarfræði sinnar og prótestanta. Kirkj- 
an ljet ekki þar við sitja. Til þess að reisa enn frem- 
ur skorður við því, að lærdómur prótestanta smeygði 
sjer inn í katólsk lönd, og til þess að binda samvizku 
barna sinna eingöngu við hina rómversku páfatrú, 
upp hugsaði kirkjan kænlega ýmsar tilskipanir. Í 
því skyni áskildi Píus páfi 4. í staðfestingarbrjefi 
sínu á gjörðum fundarins hinu postullega sæti rjett 
til þess, að út þýða allar ákvarðanir fundarins, og 
lagði með því öll störf hans, bæði í trúarefnum og 
öðrum kirkjuefnum, undir ótakmarkaðan vilja og dóms- 
úrskurð páfans. Þessu til framkvæmdar setti Sixtus 
páfi 5. árið 1588 kardínálanefnd (congregatio pro 
interpretando concilio Tridentino), sem skyldi hafa 
það starf, að út þýða ákvarðanir kirkjufundarins. Til 
þessarar nefndar skyldu allir snúa sjer, sem væru í 
vafa og óvissu um eitthvað í ályktunum fundarins, 
og kæmi ágreiningur upp í kirkjunni um, hvernig 
skilja ætti eitthvað hjá fundinum, skyldi þessi nefnd 
ákveða og úrskurða, hver væri hin rjetta þýðing. 
Til þess enn fremur að aptra útbreiðslu allra villu- 
trúarbóka í kirkjunni, og hafa vakandi auga á öllum 


12 


3 


ritum, sem í einhverju tilliti væri grunuð um rjetta 
trú, setti Píus páfi 5. sjerstaka nefnd: „congregatio 
pro indice librorum prohibitorum“. Páll páfi 3. hafði 
látið koma út í Rómaborg 1558 hina fyrstu skrá yfir 
1orboðnar bækur, og Píus 4. hafði 1564 gefið reglur 
fyrir, hvernig hana skyldi semja. Þar var tilgreint, 
hverjar bækur væru alveg bannaðar (damnati); hverjar 
lesa mætti með því skilyrði, að úr þeim væri hleypt 
vissum köflum (eæpurgandi). Nefnd sú, sem Píus 5. 
setti „pro indice librorum prohibitorumé“, áttinú að 
halda á fram þessari skrá, og hafa vakandi auga á 
öllum bókum, sem út kæmu; og þessum starfa hefur 
nefndin trúlega gegnt til þessa dags; hún hefur verið 
ritdómari allra guðfræðisbóka, og stemmt stiga fyrir 
öllum bókum, sem flytja einhverja kenningu á móti 
trúarfræði rómversku kirkjunnar. Einungis veitir hún 
leyfi einstökum guðfræðingum kirkjunnar, að lesa 
guðfræðisbækur villutrúarmanna í því skyni, að þeir 
hreki þann lærdóm, sem þær flytja. Þannig hefur 
kirkjan sýnt óþreytandi árvekni í því, að verja hina 
hreinu katólsku kirkjutrú, eins og hún var ákveðin 
af fundinum í Tríent og tekin fram í trúarjátning- 
um kirkjunnar, sem þegar eru nefndar. Kirkjan ætl- 
abi með allri þessari fyrirhyggju eins og að víggirða 
hina katólsku kirkjutrú á alla vegu, bæði fyrir ásókn- 
um utan að frá hendi prótestantiskrar trúar, og efa- 
semdum, sem koma kynnu upp hjá börnum katólsku 
kirkjunnar sjálfrar; hún ætlaði sjer að koma upp og 
tryggja algjörlega einingu trúarinnar á útvortis hátt. 
En þetta hefur kirkjunni ekki tekizt; því þó katólskir 


13 


guðfræðingar! sumir gjöri sjer mikið far um, að gylla 
fyrir mönnum þá trúareiningu, sem eigi sjer stað 
í katólsku kirkjunni, og bregði prótestöntum um sundr- 
ungu og ágreining í trúar- og kirkju-efnum, þá verð- 
ur í rauninni, þegar rjett er litið á málið, minna úr 
þessari einingu, heldur en katólskir vilja telja mönn- 
um trú um. Í katólsku kirkjunni á sjer engu síður 
sundrung og trúarfræðislegur ágreiningur stað, en Í 
prótestantisku kirkjunni, heldur jafnvel stórkostlegri; 
því þar sem prótestantar eru samdóma í grundvallar- 
lærdómum trúarinnar, er mikill ágreiningur milli kat- 
ólskra innbyrðis í lærdómunum um kirkjuna og stjórn 
hennar, um samband páfans við biskupana og hina 
almennu kirkjufundi, og þessar trúargreinir eru þó 
einmitt hyrningarsteinninn í hinni katólsku trúarfræði: 
þrátt fyrir það sundrar ágreiningurinn út af þessum 
lærdómum katólsku kirkjunni í 2 mikla flokka, hina 
svo nefndu Curíalista (páfaflokk) og Episcopalista 
(biskupaflokk), sem síðar mun verða talað um. Sama 
er að segja um lærdóminn um guðs náð og mann- 
legt frelsi. Þessi lærdómur sundrar einnig katólsku 
kirkjunni í 2 aðalflokka, jansenista, eða hina ágúst- 
ínsku stefnu, sem nálgast vilja í ýmsu prótestanta, 
og jesúíta, sem hafa myndað sjer nokkurs konar flokks- 
guðfræði fyrir sig, og eru yfir höfuð þrælbundnir 
hinu rómverska páfasæti.  Rómversku kirkjunni hef- 
ur ekki tekizt, hversu mikilli harðstjórn sem hún 
hefur beitt, að leggja fjötur á mannlegan anda: þess 

1) Sambr. einkanl. Bossuet: HMistoire des variations 
des églises protestantes. 


14 


vegna var það ómögulegt fyrir kirkjufundinn í Tríent, 
hversu kænlega sem hann setti niður orðin í trúar- 
setningum sínum, að stýla orð sín svo, að ekki mætti 
teygja úr þeim nema eina þýðingu, og þess vegna 
líka óhugsandi, að hann mundi geta reist skorður við 
því, að upp kæmu ýmsar útleggingar og frábrugðnar 
útþýðingar á ákvörðunum fundarins. Enda sýnir 
saga katólsku kirkjunnar á eptir, að gagnstæðir flokk- 
ar Í kirkjunni hafa opt borið fyrir sig sömu orð fund- 
arins, til að styðja gagnstæða lærdóma. 

Vegna þessa ágreinings, sem er í katólsku kirkj- 
unni milli guðfræðinganna um trúarlærdómana, ligg- 
ur það í augum uppi, að, þegar skýra á frá trú kirkj- 
unnar, verður að við hafa varhygð og val á rökum 
byggt.  Rómversku kirkjunni væri mikill Órjettur 
gjörður, ef menn af handahófi eignuðu henni hverja 
þá hjátrú og hjegilju, sem finnast kann hjá alþýðu 
í katólsku kirkjunni, eða hjá einhverjum vissum 
munkaflokki. Eins væri það heimildarlaust, að gefa 
það jafnan út fyrir hreinan lærdóm rómversku kirkj- 
unnar, sem kann að finnast hjá guðfræðingum henn- 
ar, þó lærðir kunni að vera, og hafi haft álit á sjer; 
því það er engan veginn sagt, að trúarskoðun þeirra 
komi jafnan heim við hinn opinbera kirkjulærdóm. 
Hitt er aptur víst, að margir þeirra, einkum á síðari 
tímum, eptir að prótestantisk trúarfræði og heimspeki- 
leg menntun frá prótestöntum fór að hafa áhrif á 
katólsku kirkjuna, hafa leitazt við, að mynda nokkurs 
konar heimspekilega katólsku; þeir hafa gjört sjer 
far um, að færa hina katólsku trúarfræði í skáld- 


15 


legan fegurðarhjúp, til þess að draga fjöður yfir hið 
hneykslanlega í trúarlærdómum kirkjunnar, en gylla 
þá og fegra sem mest að utan, svo að þeir gætu 
gengið í augu prótestöntum.  Einkanlega var hinn 
nafnfrægi Bossuet?, biskup í Meaux, þ 1704, meist- 
ari í þessari íþrótt, einhver hinn mesti trúarfræðing- 
ur og kennimaður, sem katólska kirkjan átti sjer á 
þeim tímum, og á þessum tímum hefur Möóhler?, 
katólskur guðfræðiskennari í Tibingen, f 1838, fetað 
í fótspor Bossuets, og trúlega beitt hinum sömu vopn- 
um í þjónustu kirkju sinnar. En þessi guðfræðis- 
stefna er engan veginn í anda katólsku kirkjunnar, 
enda hafa þeirra eigin trúarbræður, aðrir katólskir 
guðfræðingar, risið upp á móti henni, og með fullum 
rökum lýst því yfir, að slík aðferð væri afbökun hreinn- 
ar katólskrar trúar, og jafnvel ekki orsakalaust borið 
þeim á brýn, sem þvílíkri aðferð beittu, óhreinskilni 
við katólsku kirkjuna. Rit þvílíkra guðfræðinga verða 
menn að nota með varhygð, þegar útlista á lærdóm 
katólsku kirkjunnar; því það væri ógjörandi, að taka 
rit þeirra eins og áreiðanlega og óyggjandi undir- 
stöðu fyrir hinni katólsku trúarfræði. Áreiðanlegur 
grundvöllur fyrir hinni katólsku kirkjutrú geta ein- 
ungis þau rit álitizt, sem hafa fengið opinbert - gildi 
og staðfestingu kirkjunnar, eins og regla og mæli- 
kvarði trúarinnar. Þvílík rit mega álítast trúarjátn- 
ingar (symbola) kirkjunnar; og þar til teljast þá þau 


1) Eæposition de la doctrine de Véglise catholique 
sur les matiðres de controverse. 
2) Symbolík, 1. útg. Matns 1832. 


16 


3 rit, sem talað er um hjer að framan, sömuleiðis 
trúarákvarðanir (canones) hinna almennu kirkjufunda, 
úrskurðir og tilskipanir páfanna í trúarefnum (decre- 
tales, constitutiones), og yfir höfuð öll þau rit, sem 
hafa staðfestingu hins páfalega sætis eins og regla 
trúarinnar. Rit einstakra guðfræðinga geta því að 
eins komið til skoðunar í útlistun hinnar katólsku 
kirkjutrúar, að höfundarnir hafi almennt álit á sjer 
sem rjetttrúaðir guðfræðingar, og rit þeirra sjeu í 
anda hinna opinberu trúarjátninga. Þess vegna mun 
yfir höfuð í þessu riti einungis verða vitnað til þeirra 
bóka, sem hafa fengið opinbert gildi í katólsku kirkj- 
unni eins og trúarjátningar hennar. 


1l. 
Um trúarjátningar prótestantisku kirkj- 
unnar, 

Hin prótestantiska kirkja hefur sínar trúarjátn- 
ingar ekki síður en katólska kirkjan.  Prótestantar 
gjörðu fljótt opinberlega grein fyrir trú sinni ogkenn- 
ingu, svo lærdómur þeirra lægi fyrir almenningssjón- 
um, yrði prófaður eptir heilagri ritningu, og öllum 
yrði ljóst, í hverju þá greindi á við trúarfræði kat- 
ólsku kirkjunnar. Þessi opinberu trúarrit eptir odd- 
vita siðabótarinnar, sem samþykkt hafa verið eins og 
trúarregla í prótestantisku kirkjunni, eða viðurkennd af 
henni eins og trúarjátningar, eru undirstaðan undir hinni 
prótestantisku trúarfræði, og lýsa hinum einkennilega 


17 


skilningi prótestantisku kirkjunnar á kristindóminum 
gagnvart katólsku kirkjunni, jafnvel þó þessi rit hafi 
allt aðra þýðingu hjá katólskum, heldur en hjá pró- 
testöntum.  Katólska kirkjan eignar sjer, eins og 
síðar mun nákvæmar verða skýrt frá, stöðugan inn- 
blástur heilags anda, ekki síður nú, heldur en á dög- 
um postulanna; henni á ekki að geta skjátlazt í trú- 
arefnum, með því heilagur andi bregzt henni aldrei, 
en blæs henni daglega í brjóst hinn algjörða sann- 
leika. Þess vegna hlýtur líka sjerhver setning kirkj- 
unnar, sjerhvert orð hennar og trúarákvörðun að vera 
algjör, og óumbætanleg um aldur og æfi; því hvort 
sem menn heldur líta til hins skrifaða orðs í hei- 
lagri ritningu, eða til hins óskrifaða orðs í siðum og 
sögusögn kirkjunnar, eða til trúarjátninga hennar, þá 
er, samkvæmt kenningu katólskra manna, ein og hin 
sama uppspretta að þessu öllu, nl. heilagur andi, 
sem ekki talar skýrar í ritningunni, heldur en í gegn- 
um páfann, og biskupana á kirkjufundunum.  Sam- 
kvæmt þessu eignar katólska kirkjan trúarjátningum 
sínum ævarandi og óumbreytanlegt lagagildi, sem sjer- 
hvert barn kirkjunnar hlýtur að trúa á og lúta, eins 
og orði heilags anda. Öðruvísi lítur prótestantiska 
kirkjan á þessar bækur.  Prótestantiska kirkjan eign- 


1) „Haec una ecclesia errare non potest in fidei 
et morum diseiplina tradenda, qguum a spiritu 
sancto gubernetur“. Cat. Rom. 

það er: þessari einu kirkju getur ekki skjátlazt í boðun 
sinni á trúarfræði eða siðalærdómum, þar eð heilagur andi 
stýrir henni. 


18 


ar einungis hinni fyrstu kristni, tímabili postulanna, 
innblástur heilags anda, og játar um ekkert rit, að 
það sje innblásið af heilögum anda, nema ritninguna. 
Þess vegna viðurkennir hún heldur engan óbrigðulan 
dómara í trúarefnum, engan algjörðan mælikvarða 
trúarinnar, nema heilaga ritningu eina; hún er sú 
regla, sem öll önnur kenning á að metast eptir 
(norma normans). Þar á móti eignar prótestantiska 
kirkjan trúarjátningum sínum ekkert algjört eða ó- 
brigðult dómsvald í trúarefnum jafnhliða heilagri ritn- 
ingu; hún viðurkennir þær ekki sem trúarreglu, vegna 
þess þær hafa fengið ytra lagagildi og álit í kirkj- 
unni, heldur vegna þess, að inntaki þeirra kemur 
saman við lærdóma heilagrar ritningar (guia cum 
sacra seriptura consentiunt). Álit þeirra er þá ekki 
byggt á sjálfum þeim, eða skipun kirkjunnar, heldur 
á heilagri ritningu; þær eru hin afleidda regla trú- 
arinnar (normae normatae), sem, eins og öll önnur 
mannleg kenning, á að prófast eptir kenningu riin- 
ingarinnar. Því þó hinar miklu trúarhetjur og höf- 
undar siðabótarinnar, sem sömdu trúarjátningar kirkj- 
unnar, hefðu sjerlega hlutdeild í gjöf heilags anda, 
þó þeir væru dýpra innvígðir í anda kristindómsins, 
en aðrir á þeirra tímum, þá höfðu þeir ekki andann. 
í sama mæli sem postular Krists; þeir voru ekki 
innblásnir af heilögum anda. Þess vegna hlýtur 
prótestantiska kirkjan samkvæmt  grundvallarreglu 
sinni jafnan að álíta játningar sínar með fram að 
vera mannaverk, sém, eins og allt annað mannlegt, 
geta tekið umbótum, og um aldur og æfi eiga að 


19 


prófast og leiðrjettast eptir heilagri ritningu. þar af 
leiðir, að prótestantiska kirkjan bindur sig ekki, á 
sama hátt og katólska kirkjan, við þessar bækur, 
eins og ósveigjanlegt trúarlögmál; hún bindur sig ekki 
við bókstaf þeirra, heldur hefur í hávegum hinn 
mikla trúarinnar fjársjóð, hinn sannkristilega biflíu- 
kjarna, sem þær hafa að geyma, og játar þær sem 
reglu trúarinnar, að því leyti, sem hún finnur, að 
andi þeirra er gagntekinn af ritningarinnar anda 
(quatenus cum saera seriptura consentiunt). Þetta 
gildi, og ekkert annað, eigna trúarjátningar vorar sjer 
sjálfar!. Þær gefa sig hvergi út fyrir óbrigðulan 
dómara trúarinnar, heldur vottorð um skilning kirkj- 


1) „Sola seriptura sacra judeæ, regula et norma 
agnoscitur, að quam omnia dogmata exigenda sunt 
et judicanda. Caetera  autem symbola non obti- 
nent auetoritatem judicis — haec enim dignitas solis 
sacris literis debetur — sed duntaæat pro religione 
nostra testimonium dicunt, eamque eð- 
plicant, ac ostendunt, quo modo singulis tempori- 
bus saerae literae in articulis controversis in 
ecclesia dei intellectae et explicatae fuerint“. Form. 
cCONC. 

= Þ.e: Heilög ritning ein játast dómari, regla og mælikvarði, 

sem prófa á eptir alla trúarlærdóma og dæma. En aðrar trú- 
arjátningar hafa ekki dómsvald — þvílík tign ber heilagri ritn- 
ingu einni —, heldur flytja trúarjátningarnar einungis 
vitnisburð um trú vora, og útskýra hana, og sýna, 
hvernig hinar helgu bækur á ýmsum tímum hafa verið útlagð- 
ar og útlistaðar í kristilegri kirkju í trúarlærdómum þeim, sem 
ágreiningur hefur verið um. 


20 


unnar á vissum tíma, sem þær urðu til á, og leið- 
beining fyrir menn, til þess að skilja heilaga ritningu 
í hennar eigin anda. Höfundum siðabótarinnar kom 
því aldrei til hugar, að gjöra orð sín eða rit að neyð- 
andi trúarlögmáli, eða æðsta dómara Í trúarefnum, 
því þá hefðu þeir sjálfir afneitað þeirri grundvallar- 
reglu, sem þeir sjálfir börðust fyrir, og sem allt 
verk þeirra byggðist á, og sem er aðaleinkenni pró- 
testantisku kirkjunnar, að ekkert mannlegt vald geti 
haft æðsta dómsúrskurð í trúarefnum, heldur hafi 
guðsorð, heilög ritning þar ein ótakmarkað úrskurð- 
arvald. þess vegna vara þeir svo opt, einkanlega 
Lúter víða í ritum sínum, menn við því, að láta 
hvorki sín nje annara manna orð binda sig, en próla 
kenningu allra með því, að bera hana saman við 
heilaga ritningu. 

Hin prótestantiska kirkja telur mörg rit, sem 
gildi hafa fengið eins og trúarjátningar, einkanlega 
reformerta kirkjan; í henni hefur, að heita má, hver 
landskirkja sína trúarjátningu. Trúarjátningar lút- 
ersku kirkjunnar eru þessar: 1. Augsborgarjátning- 
in (confessio Augustana). Karl keisari 5. hafði boð- 
að ríkisdag í borginni Augsborg 1530, til þess, með- 
al annars, að jafna trúarágreininginn og trúarhreif- 
inguna á Þýzkalandi, og hafði látið prótestanta vita, 
að þeir skyldu gjöra þar grein fyrir kenningu sinni 
opinberlega. Jóhann kjörfursti í Sachsen, prótestant- 
iskur höfðingi, fól þá helztu guðfræðingunum í Witt- 
enberg, Lúter, Melanchthon, Jónasi og Bugenhagen 
á hendur, að semja stutt og skýrt ágrip af hinni 


21 


evangelisku trú, og afhenda sjer síðan. Eptir skip= 
un kjörfurstans sömdu þessir guðfræðingar ágrip 
17 greinum, og fengu það kjörfurstanum í hendur 
Torgau; er þessar greinir kenndar við bæinn og 
kallaðar „Torgauarsreinirnar“. Kjörfurstinn hjelt síð- 
an til Augsborgar, og hafði meó sjer Melanchthon, 
en skildi Lúter eptir í Coburg. Í Augsborg var 
beðið eptir keisaranum í 6 vikur, og varði Melanch- 
thon þeim tíma til, að semja hina svo nefndu Angs- 
borgarjátningu, og lagði til grundvallar hinar fyr- 
nefndu Torgauargreinir. þessi trúarjátning var send 
Lúter til yfirskoðunar, og samþykkti hann hana í 
alla staði. Allir prótestantiskir höféingjar á ríkis- 
deginum skrifuðu undir hana, og keisaranum var af- 
hent hún hátíðlega 25. d. júním., bæði á latínu og 
þýzku; hið þýzka handrit var lesið upp fyrir öllu 
ríkisþinginu í heyranda hljóði. Þannig varð til hin 
fyrsta trúarjátning lútersku kirkjunnar. 2. Vörn 


2 
1 
2 
ð 


Angsborgar-játningarinnar (apologia  confessionis). 
Jafnskjótt og keisarinn hafði fengið í hendur játningu 
prótestanta, fól hann nokkrum katólskum guófræð- 
ingum á hendur, að hrekja rit prótestanta. Þessir 
menn sömdu þá ritling (confutatio), sem líka var 
lesin upp, og skipaði keisarinn prótestöntum síðan 
að gefast upp, og lúta í hlýðni þeim sannfærandi á- 
stæðum, sem þar væru færðar. Í nafni prótestanta 
beiddist Melanchthon þá, að mega sjá ritið, til að 
svara því; en því var þverneitað. Engu að síður 
greip Melanchthon til pennans, og svaraði þessu riti, þó 
ekki hefði hann að styðjast við annað en minni sitt, og 


22 


einstöku orð, sem hann hafði ritað hjá sjer, þegar ritl- 
ingurinn var lesinn upp. Eptir að ríkisdeginum var slitið, 
barst Melanchthon í hendur eptirritaf „confutatio“ 
katólskra; endurbætti hann þá svar sitt, og kom því 
í þá lögun, sem það nú er í, og kallaði „apologia 
confessionis“ (vörn játningarinnar). Melanchthon rit- 
aði bókina á latínu, en síðan var henni snúið á þýzku, 
og varð frúarjátning lútersku kirkjunnar. 3. Schmal- 
kaldar-greinirnar (articuli Sehmalcaldici). Eins og 
áður er sagt, hafói Páll páfi 3. boðað almennan kirkju- 
fund saman í Mantúa 1537. Keisarinn sendi þá orð 
prótestöntum í Schmalkalden, og ljet semja við þá 
um, að gefa skýrslu sína um trúna. Jóhann Friðrik 
kjörfursti fól þá Lúter á hendur, að semja ágrip af 
öllum trúaratriðum, sem ágreiningur var um milli 
kirknanna; ætlaði hann að leggja það fram á kirkju- 
fundinum, í því skyni að það yrði brúkað sem undir- 
staða, þegar kirkjufundurinn færi að þinga um trú- 
arágreininginn. Lúter samdi þetta rit, og hafði það 
með sjer til Sehmalkalden á fund, sem prótestantiskir 
höfðingjar áttu þar með sjer, og var það samþykkt 
af öllum prótestantiskum höfðingjum og guðfræðing- 
um, sem viðstaddir voru. Í Schmalkalden var Me- 
lanchthon falið á hendur, að semja viðbæti við þess- 
ar greinir, kafla um yfirráð páfans og vald biskup- 
anna (fractatus de primatu papae et jurisdictione 
episcoporum), og er þar með mikilli snilld og skarp- 
skyggni gjört grein fyrir því, hvers vegna prótestant- 
ar hafi sagt skilið við páfann og hans ríki. Eins og 
áður er sagt, varð ekkert af fundinum í Mantúa, og 


23 


ekkert varð af, að prótestantar kæmu á fundinn í 
Tríent. Lúter gaf samt út 1538 þessar greinir, og 
mróu þær að trúarjátningu kirkjunnar, með því þær 
fengu almennt samþykki prótestanta. Upphaflega 
voru greinirnar samdar á þýzku, síðar var þeim snúið 
á latínska tungu. 4. Stærri og minni fræði Lúters 
(cateehismus major et minor). Ekki samdi Lúter þessi 
rit upphaflega í þeim tilgangi, að þau yrðu opinber trú- 
arreglurit, heldur til leiðbeiningar kennimönnum kirkj- 
mnnar og alþýðu í kristilegri trú, eptir að hann hafði 
farið um Saxland 1527 og 1528 kirkjuskoðunarferðir. 
Á þessari ferð hafði honum gefizt nægilegur kostur 
á, að sannfærast um, hve ófróðir prestarnir voru Í 
kristindóminum, og þess vegna lítt færir til þess, að 
standa rjettilega í stöðu sinni sem sálusorgarar og 
fræðarar alþýðu í kristilegri trú, og að kristnir söfn- 
uðir þess vegna vorn eins og hjarðir án hirða. Þetta 
gekk Lúter mjög til hjarta. Hann samdi því 2 lær- 
dómsbækur 1529, aðra, þá meiri, handa prestum, 
hina minni handa alþýðu og unglingum, báðar á þýzkri 
tungu. Síðar var þeim snúið á latínu, og hafa þessi 
rit síðan hlotið gildi sem trúarjátningar í lútersku 
kirkjunni, hin minni lærdómsbók þó í fleiri löndum 
heldur en hin stærri. 5. Coneordiu-reglan (formula 
concordiae). Hún var ekki beinlínis stýluð á móti 
katólsku kirkjunni einni, eins og hinar 3 elztu trúar- 
játningar, „confessio Augustana, apologia confessionis“, 
og „artieuli Sehmalcaldici“, heldur var hún ætluð til 
þess, að verja hina hreinu kenningu Lúters, og jafna 
trúarstríðin, sem komin voru upp í lútersku kirkj- 


24 


unni eptir dauða Lúters. Þess vegna er hún ekki síður 
stýluð á móti ýmsum lærdómi, sem kom upp í lútersku 
kirkjunni sjálfri, og þótti víkja frá kenningu Lúters, 
heldur en á móti katólsku kirkjunni. Eptir andlát 
Lúters hafði Melanchthon sveigt nokkuð í einstöku 
trúargreinum frá orðum hins mikla kennimanns, eink- 
um í lærdóminum um kveldmáltíðina, og valið mýkri 
orðatiltæki, sem samþýðat gátu trúarfræði reformertra. 
Lærisveinar Melanchthons fóru enn þá lengra, og 
gjörðu tilraun til, að smeygja reformertri trú inn í 
Saxland. Þetta gjörði lærisveina Lúters óvæga, sem 
fastheldnir voru við kenningu hans, og kölluðu þeir 
slíkar tilraunir svikráð við hina hreinu evangelisku 
kenningu og kristilega kirkju; þetta vakti mikla 
hreifingu í lútersku kirkjunni. Með ráði Augusts, 
kjörfursta í Saxlandi, kom mönnum loksins saman um, 
að nanðsynlegt væri, að taka saman nýja trúarjátn- 
ingu, sem tæki fram eins skýrt og skilmerkilega, og 
unnt væri, mismuninn á kenningu Lúters og refor- 
mertu kirkjunnar. Í þessu skyni voru fyrst samin 
2 ágrip, og þau látin ganga milli guðfræðinganna til 
athugasemda og umbóta. Að því búnu tóku sig sam- 
an helztu guðfræðingar meðal lærisveina Lúters, áttu 
fund með sjer 1577 í klaustrinu Bergen hjá Magde- 
burg, og sömdu úr þessum ágripum, og athugasemd- 
um þeim, sem fyrir hendi voru, nýja bók, svonefnda 
bergiskn bók, eða öðrm nafni „formula concordiae“. 
Þetta rit var síðan látið ganga um allt Þýzkaland og 
víðar til undirskriptar, og því næst opinberlega gefið 
út 1580 sem trúarjátning lútersku kirkjunnar. Ritið 


25 


er í 2 aðalköflum; fyrri kaflinn, „ep?tome“, er ágrip 
af öllum ágreiningsatriðum, sem viku frá Augsborgar- 
játningunni, og síðari kaflinn, „solida declaratio“, er 
löng og skilmerkileg útskýring yfir einstakar greinir 
játningarinnar frá Augsborg. Eins og við var að 
búast, herti þetta rit á trúarágreiningnum milli lút- 
ersku og reformertu kirkjunnar, og lagði síðustu hönd 
á sundrungu kirknanna, en náði ekki tilgangi sínum, 
að koma samlyndi á í prótestantisku kirkjunni; þess 
vegna kölluðu katólskir menn ritið í skopi „formula 
discordiae“ (reglu sundurlyndisins). Og þó bókin ynni 
að því, að binda fastar saman lærisveina Lúters, þá 
styggði hún aptur marga lúterska guðfræðinga, sem í 
anda Melanchthons höféu þokka á lærdómi refor- 
mertu kirkjunnar um kveldmáltíðarsakramentið, þar 
eð þeir sáu, að skoðun þeirra var talin villutrú, og 
varð það tilefni til þess, að ekki allfáir þeirra tóku 
trúarjátningu reformertra. Þar að auki veitti engan 
veginn öll lúterska kirkjan þessari bók viðtöku sem 
trúarjátningu. Ýms ríki á Þýzkalandi færðust undan, 
að veita henni samþykki sitt og viðtökur, sömuleiðis 
norðurlönd, Svíþjóð og Danmörk. Allar þessar trú- 
arjátningar lútersku kirkjunnar ljet síðan August kjör- 
fursti í Saxlandi opinberlega gefa út ásamt trúarjátn- 
ingum hinnar elztu kirkju í einu safni 1580, ásamt 
formála fyrir, og heitir það safn „concordiu-bók“. 
Bezta útgáfa af trúarjátningum lútersku kirkjunnar 
er eptir Hase: „Líbri symboliei ecclesiae evangelicae“. 
Leipzig 1847. 

Af trúarjátningum reformertu kirkjunnar eru 

2 


26 


þessar helztar: 1. Confessto tetrapolitana; það var 
trúarjátning- borganna Straszburg, Constanz, Mem- 
mingen og Lindau, og var lögð fram á ríkisdeginum 
í Augsborg 1530, en ekki lesin upp. Nokkru síðar 
fjellust þessar 4 borgir á Augsborgarjátninguna, og 
upp frá því missti þetta rit gildi sitt sem trúarjátn- 
ing. 2. Qonfessio Helvetica kom fyrst út 1536, sam- 
in af lérðum guðfræðingum í Schweiz; síðan var 
henni steypt um 1566, og löguð eptir lærdómi Kal- 
víns, og varð trúarjátning reformertu kirkjunnar í 
Sehweiz. 3. Articuli Anglicani, trúarjátning ensku 
kirkjunnar. Þessar greinir voru upphaflega 42 að 
tölu, samdar 1553 undir stjórn Eóðvarós 6., líklega 
af Cramner erkibiskupi. Undir stjórn Elísabetar 
drottningar var þeim fækkað til 39, og samþykktar 
á kirkjufundi í Lundúnum 1562. 4. Confessio Galli- 
cana, trúarjátning reformertu kirkjunnar í Frakklandi, 
samin 1559 á kirkjufundi í París í trúarfræðisanda 
Kalvíns. 5. Confessio Belgica, samin 1569, og við- 
urkennd sem trúarjátning Hollands; hún er að sönnu 
samin eptir trúarfræði Kalvíns, en í mýkri orðum, 
heldur en hin fyr nefnda. 6. Decreta synodi Dor- 
dracenae, ákvarðanir kirkjufundarins í Dortrect 1618 
— 19, sem staðfesti hinn stranga lærdóm Kalvíns um 
náðarvalið. 7. Catechismus Heidelbergensis, saminn 
1562 að tilhlutun Friðriks 3. kjörfursta í Pfalz, sem 
verið hafði lúterskrar trúarjátningar upphaflega, en 
tekið síðar reformerta. Þessi bók var staðfest af 
fundinum í Dortrect, og viðurkennd sem trúarjátn- 
ing reformertu kirkjunnar, jafnvel þó hún flytji kenn- 


27 


ingu Kalvíns í vægum orðatiltækjum. 8. Confessio 
Marchica, samin 1613 að tilhlutun Jóhanns Sig- 
mundar, kjörfursta í Brandinaborg, þegar hann tók 
reformerta trúarjátningu, og upphaflega fyrir hann 
sjálfan, en fjekk gildi sem opinber trúarjátning undir 
stjórn Fr. Vilhjálms kjörfursta 1662, ekki einungis 
hjá reformertum þegnum hans, heldur víðar í Þýzka- 
landi.  Fullkomnasta safn af trúarjátningum refor- 
mertu kirkjunnar er eptir Niemeyer, Leipzig 1840. 


III. 


Um hinn sameiginlega grundvöll kirkn- 
anna; stefna ritsins. 

Þrátt fyrir allan þann mikla ágreining, sem á 
sjer stað um lærdóm kristilegrar trúar milli katólsku 
og prótestantisku kirkjunnar, mega menn ekki gleyma 
hinum sameiginlega grundvelli, sem trúarfræði beggja 
kirkna styðst á; því missi menn sjónar á honum, er 
hætt við, að mönnum gleymist sannleikurinn og sann- 
girnin, og að menn þykist finna þar ágreining, sem 
hann í rauninni enginn er. Ágreiningur og mein- 
ingamunur getur því að eins hugsazt og átt sjer 
stað milli manna, að þeir sjeu í einhverju samdóma, 
að einhver undirstaða sje, sem mönnum komi saman 
um, en sem menn líta misjafnt á, og sem þess vegna 
spinnst út úr ýmislegur skilningur. Sjeu menn um 
ekkert ásáttir, geta menn ekki átt tal saman, og þá á 
sjer ekki ágreiningur stað, heldur fullur aðskilnaður. 
Sú undirstaða, sem báðar kirkjur sameiginlega byggja 

ge 


28 


á, er grundvallarlærdómur kristindómsins, trúin á guð 
föður, son, og heilagan anda. Vegna sameiginlegrar 
játningar þessarar trúar eru báðar kirkjur kristilegar 
kirkjur. Með því elzta játning lútersku kirkjunnar, 
Augsborgarjátningin, byrjar á játningu þrenningar- 
lærdómsins, sem öll kristileg kirkja hafði viðurkennt 
sem grundvallarlærdóm. sinn, sýndi hún, að það var 
ekki áform höfunda siðabótarinnar, að slíta sig úr 
sambandi við kristilega kirkju, heldur halda sam- 
fjelagi við hinn upphaflega postullega kristindóm. 
Þess vogna játar prótestantiska kirkjan hinar 3 al- 
mennu elztu trúarjátningar kirkjunnar, af því hún 
var sannfærð um, að þær flyttu hreinan kristilegan 
lærdóm, og að þeim bæri saman við guðsorð í ritn- 
ingunni; því þó katólska kirkjan hefði aflagað marga 
trúarlærdóma á miðöldunum, þá stóð þó þessi grund- 
vallarlærdómur óhaggaður frá hinum elztu tímum í 
sinni upphaflegu lögun, Þegar höfundar siðabótar- 
innar risu upp á 16. öld móti trú rómversku kirkj- 
unnar, þá var það ekki til að segja skilið við kristi- 
lega kirkju og kenningu hennar, heldur miðaði allt 
siðabótarverk þeirra til þess, að endurnýja aptur sam- 
bandið við hina sönnu upphaflegu kirkju, rjetta við 
aptur hinn hreina postullega kristindóm, og einmitt 
þess vegna rjeðust þeir á trúarfræði rómversku kirkj- 
unnar, að hún hafði afbakað svo og aflagað hina 
upprunalegu trú með einberum mannasetningum, að 
kristindómurinn var orðinn óþekkjanlegur. Af þessu 
liggur það í augum uppi, hversu átyllulanst það er, 
þegar katólskir guðfræðingar, bæði á fyrri og síðari 


29 


tímum, grípa til þeirra úrræða, auðsjáanlega til að 
beita öllum vopnum móti prótestöntum, og villa sjón- 
ir fyrir ókunnugum, að bregða höfundum siðabótarinnar 
um það, að kenning þeirra hafi verið þeirra eigin 
lærdómur, einber nýmæli, sem þeir hafi sjálfir til 
búið, og aldrei hafi áður heyrzt. Höfundar siðabót- 
arinnar fluttu engin nýmæli; þvert á móti börðust 
þeir á móti og brutu niður nýmæli og mannasetn- 
ingar rómversku kirkjunnar, en boðuðu í þess stað 
hina upphaflegu hreinu trú; á hverri opnu, bæði í 
trúarjátningunum og öðrum ritum sínum, gjöra þeir 
ljóslega grein fyrir því, að sá lærdómur, sem þeir 
flytji, sje ritningarinnar lærdómur, og kenning hinn- 
ar elztu kirkju, og sanna eins ljóslega, að trúarfræði 
rómversku kirkjunnar hafi afbakað orð Krists og post- 
ula hans, og villzt frá kenningu fornkirkjunnar. 
Þess vegna aðhylltust þeir og ítrekuðu aptur kristi= 
lega trúarlærdóma, eins. og þeir höfðu verið sam- 
þykktir af kirkjunni á hinum elztu kirkjufundum, 
og gjörðu enga breytingu við hinar elztu trúarjátn- 
ingar, að vísu ekki af sömu ástæðum sem rómverska 
kirkjan, ekki vegna þess, að lærdómarnir höfðu verið 
settir af biskupunum á kirkjufundunum, ekki vegna 
þess, að þeir voru byggðir á áliti manna, heldur af 
því, að þeir voru byggðir á guðsorði í ritningunni, 
og inntak þeirra var hreinn biflíulegur kristindómur. 
Þær trúarjátningar, sem katólska og prótestantiska 
kirkjan viðurkenna báðar sameiginlega, eru hinar svo 
nefndu almennu trúarjátningar (symbola oecumenica), 
tða 3 elztu trúarjátningar kristilegrar kirkju, og eru 


30 


þær þessar: 1. Hin postullega trúarjátning (sym- 
bolum apostolicum) er eptir lögun sinni og inntaki 
hin upphaflegasta trúarregla kirkjunnar, og stendur 
næst heilagri ritningu af öllum trúarjátningum, með 
því hún innibindur í 
næstum því með ritningarinnar eigin orðum. Eptir 
inntaki sínu má hún vel heita postulleg, því hún 
flytur ágrip af hreinum postullegum lærdómi. þar á 
móti verður ekki sannað, að postularnir hafi átt nokk- 
urn þátt í, að koma henni í þá lögun, sem hún nú 
er í, eða að þeir hafi sett hana saman, og orðfært 
hana, eins og hún nú er. Þetta er almennt álit í 
katólsku kirkjunni, að hún sje kölluð postulleg, af 
því allir postularnir hafi unnið að henni, að hver 
þeirra hafi lagt sitt til, og þannig sett hana í þá 
lögun, sem hún nú er í. En þessu er ekki svo 
háttað. Þessi trúarjátning varð til smátt og smátt í 
hinni munnlegu sögusögn kirkjunnar, en var ekki 
upphaflega færð í letur. Hún myndaðist í fyrstu 
kristni af hinni munnlegu fræðslu, sem þeir nutu, er 
taka ætluðu skírn, og undirbúnir voru í kristilegum 
fræðum. Þeir voru fræddir í aðalatriðum kristilegr- 
ar trúar, og í skírninni hlutu þeir að játast undir 
þessa aðallærdóma. Þannig varð þessi trúarjátning 
til mjög snemma sem játningarform fyrir þá, sem 
skírðir voru, og inntak hennar var kallað postullegt 
(erguypa dmogromMxd), af því menn voru sannfærð- 
ir um, að inntakið var hreinn postullegur lærdómur, 
en ekki af því, að menn ímynduðu sjer, að postul- 
arnir hefðu orðfært játninguna.  Kirkjufeðurnir t. a. 


sjer ágrip kristilegra lærdóma 


3l 


m. Írenæus, F 202, Tertúllíanus, 220, og Orígenes, 
í 254, tillæra í ritum sínum ýmsar þvílíkar játning- 
ar (regulae fidei, symbola), ekki allar eins hljóðandi, 
eða fullkomlega í sömu mynd, og sannar það, að á 
þeirra dögum hefur þessi trúarjátning ekki verið 
komin í fasta einskorðaða lögun. Menn geta því 
ekki tilgreint neinn vissan höfund að hinni postul- 
legu trúarjátningu; hún hefur smásaman myndazt 
í fornkirkjunni frá 2. öld, og komizt í þá lögun, 
sem vjer nú höfum hana í, ekki fyr en á 4. öld. 
2. Nícænska trúarjátningin (symbolum Nicaenum, eða 
Nicaeno-constantinopolitanum) er orðin til á hinum 
2 fyrstu almennu kirkjufundum í Nícæu 325 og 
Constantinópel 381. Þessi trúarjátning ákveður hinn 
kristilega lærdóm um guðdóm Krists og þrenningar- 
lærdóm kirkjunnar á móti villutrú þeirri, sem kom- 
in var upp í þessum trúargreinum. Ekki geta menn 
með vissu tilgreint höfund þessarar trúarjátningar; 
það eitt er víst, að hún er ávöxtur þessara tveggja 
kirkjufunda. 3. Trúarjátning Athanasíusar (symbo- 
lum Athanasianum); þessi trúarjátning heitir öðru 
nafni „guicunque“, eptir upphafsorðum hennar. Hún 
hefur stundum verið eignuð Athanasíusi, hinum nafn- 
fræga biskupi í Alexandríu, { 373, af því hún inni- 
heldur hinn hreina kirkjulega lærdóm, sem hann 
lengst barðist fyrir móti ýmislegum villulærdómi; 
en samt sem áður er hún ekki eptir hann; það 
sannast bæði af því, að hún er samin á latínska 


sa 


tungu, og er stýluð á móti villu Nestoríusar? og 
Evtýchesar?, sem lifðu eptir daga Athanasíusar; en 
að öllum líkindum er hún orðin til á 7. öld, eptir 
að ágreiningurinn kom upp um það í kirkjunni, hvort 
andinn fram gengi af föður og syni, eða föðurnum 
einum, því þessi trúarjátning ákveður þann lærdóm, 
eptir því semhann var játaður í rómversku kirkjunni. 

Þetta almennasta og yfirgripsmesta inntak kristi- 
legrar trúar, sem þessar 3 almennu trúarjátningar 
kirkjunnar taka fram, er sá grundvöllur, sem báðar 
kirkjur byggja á. Þennan grundvöll verða menn 
því að hafa sjer hugfastan og stöðuglega fyrir augum, 
þegar lýsa á hinum trúarfræðislega ágreiningi milli 
katólsku og prótestantisku kirkjunnar; að öðrum kosti 
má búast við, að mönnum missýnist mikillega, og 
málinu verði hallað órjettvíslega. Það var einmitt 
yfirsjón hinnar fornu prótestantisku guðfræði á 17.öld, 
sem kölluð var ágreiningsguðfræði (theologia pole- 
mica), að hún hafði eingöngu augastað á ágreiningn- 
um milli hinnar katólsku og prótestantisku trúarfræði, 
og missti með því sjónar á hinum sameiginlega kristilega 
grundvelli, sem báðar kirkjur styðjast á. Katólskir menn 


2 


og trúarjátning þeirra voru optast settir í röð með 

1) Villutrú sú, sem kennd er við Nestoríus, var fólgin í því, 
að greina svo að guðdómlegt eðli Krists og manndómlegt, að 
úr því urðu 2 persónur, en ekki ein. 

2) Evtýches kenndi, að eigna mætti Kristi 2 eðli á undan 
holdtekju hans, en eptir holdtekjuna mætti ekki eigna honum 
nema eitt eðli. 

%) Sbr. Hase: Libri symbolici ecclesiae Lutheranae 
prolegomena. 


3ð 


Gyðingum og Tyrkjum, heiðingjum og guðleysingjum, 
og menn vildu engan sannleika játa hjá öðrum, ef 
þeim kom ekki saman við trúarjátningu prótestanta. 
þessi Ósanngirni villti mjög sjónir fyrir mönnum, og 
gjörði þá óhæfilega til, að meta meiningar annnara 
rjettvíslega. Öll guðfræði og boðun guðsorða varð 
að þrætulist; ágreiningsguðfrætin geisaði ekki ein- 
ungis Í vísindalegum ritum guðfræðinganna, og á há- 


2 


skólunum í fyrirlestrum kennaranna, heldur og á 
prjedikunarstólum, á mannfundum, og á heimilum 
manna. Á þeim tímum voru trúarlærdómarnir og 
trúarmálefni aðalumhugsunar- og umtals-efni manna, 
eins og á þessum tíma má fullyrða að allur áhugi 
manna snúist um stjórnarmál og veraldleg efni. Þeg- 
ar menn hugleiða trúarástand þeirra tíma og lesa 
rit eptir guðfræðingana á þeim dögum, jafnvel þau, 
„sem áköfust eru í þrætulist, geta menn að vísu ekki 
annað en virt hina miklu trúaralvöru og trúarhita, 
sem lýsir sjer í þeim, í samanburði við kulda og 
hálfvelgju í trúarefnum á síðari tímum. Því öll hin 
mikla trúarhreifing, sem var einkenni þeirra tíma, var 
í innsta eðlisínu sprottin af sannkirkjulegum anda, af 
lifandi áhuga tímans á hreinum kristindómi og sannri 
prótestantiskri trú. En hins vegar verða menn að játa 
það, að þessi mikli trúaráhugi tók hjá mörgum ranga 
stefnu, snerist upp í Óstjórnlegan trúarákafa, og barðist 
opt fremur fyrir bókstaf prótestantiskrar trúarjátningar, 
heldur en anda sannrar evangeliskrar trúar. 

Eins og ágreiningsguðfræðin gjörði sig seka í 
talsverðri Ósanngirni við aðrar trúarjátningar, eins 


34 


missást hinni svonefndu miðlunarguðfræði (theologta 
Trenica) í því, að sýna ofmikla tilhliðrun og vægð í 
dómum sínum við frábrugðnar trúarjátningar. það 
var eðlilegt, að menn þegar frá öndverðu gjörðu margar 
tilraunir til sátta og sameiningar milli katólskra og 
prótestanta. Í því skyni voru opt fundir haldnir og 
trúarsamtöl milli guðfræðinga beggja kirkna. En afdrifin 
urðu jafnan hin sömu. Þvílíkar tilraunir urðu ein- 
ungis til þess, að herða fastar ágreininginn, og espa 
sundurlyndið; því hin ákafari sveit prótestantiskra 
guðfræðinga, sem hræddist vjelabrögð katólskra, lagði 
óvild og óþokka á þá trúarbræður sína, sem leituðu 
friðarins, og vildu stuðla að sáttum og sameiningu. 
Þessum síðara flokki, friðarmönnunum, yfirsást líka, 
ekki síður en hinum. Af því þeir höfðu einungis 
hinn ytri frið og sameiningu fyrir augum, varð þeim 
almennt hætt við, að hafa svo fastan augastað á hin- 
um sameiginlega trúargrundvelli beggja kirkna, að 
þeim gleymdist ágreiningurinn, eða þeir gjörðu sem 
minnst úr honum, sem þeir gátu, töldu hann annað- 
hvort hjegómlegt orðastríð, eða þá missýning, sem 
ekkert yrði úr, þegar litið væri á málið fylgislaust 
og með rósemi. Þessir menn voru því opt fúsir á, 
að slaka til við katólska menn meir en góðu hófi 
gegndi, og með því móti láta ganga á hina próte- 
stantisku trúarjátningu, í því skyni, að koma á trúar- 
friði og ytri kirkjulegri einingu. En slík friðsemi 
gat ekki orðið affarasæl, og reynslan sýndi, að hún 
í rauninni, þvert á móti ætlun sinni, vann einmitt 
að því sama miði, sem ágreiningsguðfræðin, það er 


3ð 


að skilja: æsti ágreininginn og ófriðinn milli kat- 
ólskra og  prótestanta. Trúarsamkomur og trúarvið- 
ræður milli guðfræðinganna urðu ekki til annars, en 
að fjarlægja kirkjurnar meir og meir sín á milli, og 
herða á sundurlyndinu, því þó þeir yfir höfuð kæmu 
sjer saman um hina fyrstu undirstöðu trúarlærdóm- 
anna, þá kom jafnan í ljós, þegar lengra var farið 
út í lærdómana, svo mikill meiningamunur, að ekki 
var að hugsa til sátta, og niðurstaðan varð sú, að 
þeir skildu við hvern fund ósáttari en áður. Miðl- 
unarguðfræðingarnir gættu ekki að því, að varan- 
leg eining og sannur ytri friður getur ekki hugsazt, 
nema hann sje byggður á innri einingu í anda og 
sannfæringu, og eins gleymdist þeim það, að friður- 
inn verður of dýrkeyptur, ef hann á að kaupa með 
því, að menn láti fyrir hann sannleikann og trúar- 
sannfæringu sína. 

Í samanburði milli katólskrar og prótestantiskrar 
trúarfræði verða menn að varast báða þessa afvegi. 
Það væri rangt og tilgangslaust, að vilja við enga 
sameiginlega undirstöðu kannast í trúarjátningum 
beggja kirkna, og skapa sjer ágreining, þar sem hann 
ekki er; en hitt væri ekki síður gagnstætt sannleika 
og stoðaði ekki, að vilja draga dulur á þann veru- 
lega ágreining, sem er á milli trúarjátninga beggja 
kirkna. Ætlunarverk vort verður því hjer það, að 
leitast við að taka fram í hverjum lærdómi, sem á- 
greiningur er um milli kirknanna, hinn sameiginlega 
grundvöll í báðum trúarjátningum, og láta þær fylgj- 
ast að, á meðan þær eiga leið saman, en hins vegar 


36 


líka sýna, hvarleið þeirra skilur, og eptir megni taka 
skýrt fram ágreininginn milli þeirra í hverjum lær- 
dómi, og bera saman kenningu beggja kirkna þannig, 
að sjá megi, í hverju sambandi að trúarjátning hvorr- 
ar fyrir sig stendur við heilaga ritningu, eða með 
öðrum orðum, hvor þeirra muni í trúarfræði sinni 
vera samkvæmari hinum hreina kristilega lærdómi. 


37 


1. kapítuli. 
Um ágreininginn milli rómversku kat- 
ólsku og prótestantisku kirkjunnar í 
lærdómunum um kirkjuna og reglu trú- 
arinnar. 


1. grein. 
Um kirkjuna. 

Í fyrstu 2 greinum hinnar postullegu trúarjátne 
ingar er enginn ágreiningur milli kirknanna. Hann 
kemur fyrst fram í 3. greininni, í lærdóminum um 
andann og verkanir hans, eða í lærðóminum um frels- 
is- og sáluhjálpar-veg mannsins, sem talar um það; 
hvernig maðurinn verður náðarinnar aðnjótandi. Á- 
greiningurinn byrjar því í lærdóminum um kirkjuna, 
sem er náðargáfnanna og náðarmeðalanna ríki. Í 
þessum lærdómi er fólginn grundvallarágreiningurinn 
milli kirknanna, og frá honum hefur í rauninni upp- 
tök sín ágreiningurinn milli þeirra í öllum öðrum 
trúarlærdómum. Báðum kirkjum kemur nú yfir höf- 
uð saman í hinni yfirgripsmestu þýðingu á kirkju, 
að hún sje samfjelag trúaðra, sem tengjast sín á milli 
andlegri trúareiningu, og lýsa henni á ytri hátt í trú- 
arjátningu; því báðar játa, að kristindómurinn, sem 
alheimstrú, hafi ekki birzt, til að vera eign að eins 
einstakra manna eða fjelaga, ekki til þess að stofna 


38 


trúarflokka, heldur til þess, að tengja alla menn sam- 
an í andlegan fjelagsskap trúar og kærleika, og ytri 
fjelagsskap sameiginlegrar trúarjátningar, eða til þess 
að stofna kirkju. Báðar kenna því, að kirkjan eptir 
eðli sínu sje sýnileg og ósýnileg. Katólska kirkjan 
játar, eins og hin prótestantiska, að með stofnun 
kirkjunnar hafi það orðið sýnilegt, sem áður var ó- 
sýnilegt, því þá hafi fyrst hið ósýnilega líf trúarinn- 
ar birzt í tímanum. Báðar kenna enn fremur, að 
kirkjan sje guðleg stofnun; því guðs sonur, Jesús 
Kristur, hafi orðið hold, til að birta hinn guðlega kær- 
leika og heilagleika á mannlegan hátt, og flytja guðs- 
ríki niður á jörðina. Báðum kemur saman í því, 
að guðs kraptur við haldi kirkjunni; því báðar eru 
ásáttar í því, að heilagur andi, andi föður og sonar, 
sje hið guðlega vald, sem við haldi sönnu lífi trúar- 
innar meðal Krists játanda, flytji blessun náðarboð- 
skaparins í kirkjunni frá einni kynslóð til annarar, 
og gjöri Krists evangelíum ávaxtarsamt í hjörtunum, 
svo að líf trúar og kærleika gangi í arf frá einni 
kynslóð til annarar. 

En leið kirknanna skilur, og ágreiningurinn byrj- 
ar á milli þeirra í þessum lærdómi, þegar nákvæmar 
á að ákveða sambandið milli hins guðdómlega og 
mannlega í kirkjunni. Þeim kemur ekki saman um 
það, hvað sje hin sanna kirkja; en hvor þeirra skil- 
ur á sinn hátt sambandið milli hinnar ytri  op- 
inberunar kirkjunnar, og hins innra ósýnilega 
eðlis hennar, eða með öðrum orðum: þær líta sínum 
augum hvor á sambandið milli þessarar sýnilegu 


39 


jarðnesku kirkju og hins ósýnilega guðsríkis. Róm- 
verska katólska kirkjan kennir, að fullkomin eining 
sje á milli hvorstveggja, að eptir stofnun kirkjunnar 
verði ekki talað um ósýnilega kirkju', því öll fylling 
guðlegs sannleika hafi gengið uppí hið sýnilega jarð- 
neska kirkjufjelag, og tekið sjer þar aðsetur; guós- 
ríki hafi með allri dýrð sinni íklætt sig þessu sýni- 
lega jarðneska fjelagi, svo að hvorttveggja sje hið 
sama og fallist í faðma. Kirkjan er þess vegna, ept- 
ir lærdómi katólskra, þegar hjer í tímanum algjör og 
fullkomin; það sem Krists er, það er hennar. Hún 
er algjör, hvað kenningu hennar snertir, algjör í til- 
skipunum sínum og setningum; hún þarf því engr- 
ar endurbótar við; allt er einungis undir því komið, 
að því sje haldið í hinum sömu skorðum, sem hún 
eitt sinn hefur tilsett. Þó hún kalli sig stríðandi 
kirkju, þá er það ekki svo að skilja, að hún eigi í 
orustu við eigin ófullkomlegleika, heldur við óvini 
sína fyrir utan hana, sem hún enn þá á eptir að 
leggja undir sig. 

Þessari kenningu neitar prótestantiska kirkjan, 
og segir með fullum rökum, að katólska kirkjan slengi 
saman hinni sýnilegu og ósýnilegu kirkju, og gjöri 
sig með því seka í þeirri villu, að steypa saman því 
mannlega og guðlega, því ófullkomna og fullkomna. 


1) „Non solum falsa, sed etiam absurda est sen- 
tentia Protestantium, qui sibi invisibilem confin- 
gunt ecclesiam“. Bellarm. de ecel. milit. 

Þþ. e.: Lærdómur prótestanta um Ósýnilega kirkju er rangur 
og fjarstæður heilaspuni. 


40 


Hin prótestantiska kirkja aðgreinir því ósýnilega og 
sýnilega kirkju. Hin fyrri er fjelag hinna sanntrú= 
uðu og heilögu'; hún er í eiginlegum skilningi hin 
sanna kirkja, guðsríki, sem hvergi finnst í sinni fullu 
dýrð hjer á jörðu, en er fyrirmyndin, sem hið jarð= 
neska fjelag á að keppa að. Hin sýnilega kirkja er 
samfjelag Krists jarðneska safnaðar. Þetta fjelag er 
ófullkomið, eptirmyndin, sem keppast á að hinni ó- 
sýnilegu fyrirmynd, en sýnir ætterni sitt og skyldug- 
leika við hið ósýnilega fjelag með því, að það hef- 
ur sín ytri merki, sem það þekkist á, nl. guðsorð 
og sakramentin?. Hún hefur því hlutdeild í hinni 


1) „Est autem ecclesia congregatio sanctorum, 
in qua evangelium recte docetur et rite admini- 
sérantur sacramenta“. Conf. Aug. 

Þþ. e.: En kirkja er samfjelag hinna helgu, þar sem evan= 
gelíum er rjettilega boðað, og sakramentunum veitt rjettilega 
þjónusta. 

2) „ Eeclesia non est tantum societas eæternarum 


verum ek riluum sicut aliae politiae, sed prindi- 


paliter est societas fidei et spiritus sancti ín cordibus, 
quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, 
videlicet puram evangelii doetrinam et administra- 
tionem  sacramentorum  consentaneam  evangelio 
Ohristi“.  Apol. conf. 

Þ.e. Kirkjan er ekki einungis samfjelag ytri hluta og siða, 
eins og önnur borgaraleg fjelög; heldur er hún fyrst og fremst 
samfjelag trúar og heilags anda í hjörtunum, sem þó hefur sín 
ytri merki, sem hún geti þekkzt á, nl. hreina boðun fagnaðar- 
boðskapartins, og þjónustu sakramentauna samkvæma evangelíó 
Krists. 


41 


ósýnilegu; því allir sanntrúaðir og guðhræddir með- 
limir hinnar sýnilegu eru og meðlimir hinnar ósýni- 
legu, borgarar guðsríkis; þeir aptur á mót, sem ekki 
lifa í trú og helgun, eru ekki meðlimir hinnar sönnu 
kirkju; þeir eru falskristnir, dauðir limir á líkama 
Krists, kristnir að nafninu, en ekki í raun og veru; 
þeir eru að vísu í hinni sýnilegu kirkju, en ekki í 
hinni sönnu eða ósýnilegu'. Eptir lærdómi rómversku 
kirkjunnar lifa þar á móti eins vondir sem góðir Í 
hinni sönnu kirkju, því hin sýnilega jarðneska kirkja 
er ekki aðgreind frá guðsríki á himnum. Eptir lær- 
dómi rómversku kirkjunnar eru þeir menn einnig með- 
limir hinnar sönnu kirkju, sem með játningu varanna 
og ytri hluttekningu í kirkjulegri guðsþjónustu og 
siðum lifa samkvæmt tilskipunum kirkjunnar, þó að 
þeir í hjarta sínu sjeu langt frá trú og guðsótta. 
Þannig er það einkennilegt rómvérsku kirkjunni, að 
slengja saman því mannlega og guðlega, því ófull- 
komna og fullkomna, þar sem prótestantiska kirkjan 
aðgreinir hvorttveggja vandlega. Báðar játa, eins og 
áður er sagt, að guðs kraptur við haldi kirkjunni; 
því Kristur hafi gefið það fyrirheiti, að vera með 
kirkju sinni alla daga, og stjórna henni með nálægð 
anda síns, og út býta blessun náðarboðskaparins ját- 
endum sínum á öllum tímum. En þetta skilja þær 
hvor á sinn hátt. Prótestantar skilja þetta um and- 


1) „Mali nomine tantum ín ecclesia sunt, non 
re; bomi vero re et nomine“. Apol. con. 

Þ. e.: Vondir menn eru að nafninu einu í kirkjunni, en 
ekki Í raun og veru; góðir menn þæði í raun og veru og að nafni. 


42 


lega nálægð lausnarans fyrir heilagan anda í söfn- 
uði hans. Rómverska kirkjan heimfærir þetta bein- 
línis upp á hið sýnilega kirkjufjelag, rómversku kirkj- 
una, það er að skilja: fnlltrúa hennar, klerkdóminn. 
Prótestantiska kirkjan aðgreinir hjer aptur það mann- 
lega og guðlega í kirkjunni, villu frá sannleika, það 
breytanlega frá því óumbreytanlega. Rómverska kirkj- 
an heimfærir allt, sem Kristur segir um ríki sitt, 
beinlínis upp á rómversku kirkjuna án alls greinar- 
munar. Öll fyrirheiti hans um sendingu andans heim- 
færa katólskir menn til rómversku kirkjunnar, eða 
forstöðumanna hennar, klerkdómsins, sem þeir segja 
að stofnari kirkjunnar hafi aðgreint frá leikmönnum, 
og sett til þess, að vera óbrigðul verkfæri heilags 
anda. Prótestantar játa, að Kristur sje eilíflega með 
kirkju sinni, og að þar sem hans andi sje, þar sje 
sannleikans andi sjálfur. En þetta getur, eptir skoð- 
un prótestanta, ekki beinlínis heimfærzt upp á þjóna 
kirkjunnar, því Kristur einn, en enginn maður, er 
vegurinn og sannleikurinn. þvílík einkenni verða 
ekki eignuð nokkrum manni, eða nokkurri mannlegri 
stjett, því allir menn, og eins klerkdómur katólsku 
kirkjunnar, eru undirorpnir villu og hrösun. Með 
aðstoð sannleikans anda hlýtur kristin kirkja jafnan 
að berjast móti villunnar og lyginnar anda, sem opt 
tekur á sig svip sannleikans, og smeygir sjer í mynd 
ljóssengilsins. Hin sýnilega kirkja er því ekki það 
sama sem guðsríki, en menn verða vel að aðgreina 
það mannlega frá því guðlega í hinni sýnilegu 
kirkju. 


0 


43 


Hin rómverska kirkja kennir þar á móti, eins og 
áður er ávikið, að Kristur, stofnari kirkjunnar, hafi 
sett sýnilegt mannlegt kirkjuvald (auctoritas), en sem 
þó ekki geti skjátlazt í trúarlærdómum eða kirkju- 
legum ákvörðunum, og sem allir þess vegna skilyrð- 
islaust eigi að hlýða og lúta, eins og Kristi sjálfum; 
þetta mannlega vald er klerkdómurinn, forstöðumenn 
kirkjunnar; samfjelag þeirra er hin sanna kirkja, og 
hinir almennu kirkjufundir, þar sem biskupar kirkj- 
unnar eru saman komnir, eru því það sama sem kirkj- 
an sjálf; þar er hún öll í einu lagi. Það, sem þetta 
sýnilega kirkjuvald þá talar eða gjörir, er það sama, 
sem hinn heilagi andi sjálfur talaði eða gjörði, því 
það er óbrigðult verkfæri andans; fylling heilags 
anda býr í þessum líkama kirkjunnar!. Þessari kenn- 
ingu, sem beinlínis er sprottin afhinni katólsku kirkju- 
hugmynd, neitar prótestantiska kirkjan í skilningi róm- 
versku kirkjunnar. Prótestantar neita að vísu ekki yfir 
höfuð, að kirkjan sje óbrigðul; en það er að skilja: um 
Krist og heilagan anda; þar sem hans andi er hreinn 
og ómeingaður, þar er sannleikans óbrigðuli andi; 
því verður kenning allra kennimanna, gjörðir og til- 
skipanir allra kirkjufunda að prófast eptir Krists 
anda, það er að skilja: eptir anda heilagrar ritning- 
ar. Því andinn er engan veginn bundinn við bisk- 


1) „Haec una ecclesia errare non potest in fidei 
et morum diseiplina tradenda, quum a spiritu 
sancto gubernetur“. Cat. Rom. 

Þ. e.: þessi eina kirkja getur eigi farið villt í lærdóminum 
um trúna og siðafræðina, þar eð hún stjórnast af heilögum anda. 


44 


upa kirkjunnar eða kirkjufundina, heldur verður þeirra 
andi, eins og allra annara, að upplýsast, endurfæðast 
og helgast af guðsorði. Þannig kemur það hjer einn- 
ig fram, að rómverska kirkjan steypir saman því ytra 
og þvíinnra, gjörir það andlega líkamlegt, það ósýni- 
lega sýnilegt, það mannlega guðlegt, og þessari kenn- 
ingu fram fylgir kirkjan hvervetna í skoðun sinni, til 
að bregðast ekki grundvelli sínum. Í þessnm anda 
segir rómverska kirkjan, „að fyrir utan kirkjuna sje 
engin sæluvon“ (eætra ecelesiam nulla salus). Þess- 
ari setningu neitar ekki prótestantiska kirkjan heldur; 
en ágreiningurinn kemur hjer fram, sem víðar, í ólík- 
um skilningi. Vjer prótestantar játum setningunni, 
þegar hún er rjett skilin, um hina ósýnilegu kirkju. 
Því hin sanna kirkja er sama sem Kristur, og hans 
ríki, og án samfjelagsins við Krist, og hlutdeildar- 
innar í hans ríki, getur enginn orðið sæll. En pró- 
testantiska kirkjan bindur ekki sáluhjálpina við hið 
sýnilega kirkjufjelag, og því síður, eins og katólskir, 
við rómversku kirkjuna eina; hún lætur sjer ekki 
lynda, þó maðurinn með vörunum játist undir fjelag 
sýnilegrar kirkju, því hann getur allt fyrir það í hjart- 
anu verið fjarlægur þeirri sönnu kirkju; eins og hins 
vegar vel getur verið, að þeir, sem á ytri hátt ekki 
eru bundnir hinni sýnilegu kirkju, vandaðir heiðingj- 
ar og Gyðingar, samkvæmt anda sínum hafi hlutdeild 
í hinni sönnu kirkju, eins og Abraham og hinir trú- 
uðu í gamla testamentinu vegna guðhræðslu sinnar 
voru börn hinnar sönnu kirkju, og rjettlættust af trú 


45 


sinni. Því ekki er líf trúar og helgunar bundið við 
ytri fjelagsskap einan eða tilskipanir, eða vissa teg- 
und guðsdýrkunar, og því ekki við biskupssætið í 
Rómaborg, eða kirkjusiði páfamanna. Öðruvísi lítnr 
rómverska kirkjan á þetta; hún kennir, að ekki að 
eins heiðnar þjóðir, sem ern án hlutdeildar í kristi- 
legri kirkju, heldur og jafnvel allir kristnir, sem hafa 
aðra trúarjátningu heldur en rómverska katólska kirkj- 
an, sjeu villutrúarmenn, gangi hinn breiða veg glöt- 
mnarinnar, og lendi í eilífri fyrirdæmingu. Einung- 
is gjörir hún mun á þeim, sem óafvitandi lifa í villu, 
eru fæddir og uppfræddir í henni, en gjöra ekki 
harésvíraða mótspyrnu; um þá er kirkjan ekki von- 
arlaus, að þeir geti orðið sáluhólpnir (haeretici for- 
males). Þeir aptur á móti, sem fast og stöðugt veita 
mótstöðu trú og tilskipunum hinnar heilögu rómversku 
kirkju, verða óumflýjanlega börn glötunarinnar (haere- 
tici matertales), ef þeir sættast ekki við kirkjuna. 
Af þessari trúargrein sprettur hinn mikli áhugi kirkj- 
unnar á því, að breiða alstaðar út hina einu sálu- 
hjálplegu trú, það er að skilja: trúarjátningu róm- 
versku kirkjunnar, eins meðal kristinna trúarflokka, 
hverju nafni sem heita, eins og meðal heiðingja; því 
allir eru þeir, eptir skoðun kirkjunnar, jafnt blindir 
og fjarlægir frelsisins vegi. Kirkjan hlýtur að finna 
sig knúða til þess, að hafa öngul trúarinnar alstað- 


" „Fide hujus promissionis saneti omnes justifi- 
cati sunt“. Apol. conf. 

Þ. e.t Fyrir trúna á þetta fyrirheiti rjettlættust allir hinir 
helgu menn, 9: Í gamla testamentinu. 


46 


ar úti, til þess að geta frelsað sem flesta hún get- 
ur, með því að leiða þá aptur í móðurskaut heilagr- 
ar kirkju. Af þessu leiðir enn fremur, að kirkjan 
hlýtur að takmarka með ýmsu móti hugsunarfrelsi 
sinna eigin barna, svo þau villist ekki út á hinn 
breiða veg, með því að efast um alveldi kirkjunnar, 
og neita henni um blinda trú og hlýðni í trú og 
tilskipunum hennar. Þess vegna beitir rómverska 
kirkjan strangleika og harðstjórn, til þess að bæla 
niður allan trúarefa, jafnvel alla trúarrannsókn, hjá 
börnum sínum ; hún vill sjálf vera svaramaður þeirra, 
og heimtar af öllum ótakmarkað traust og hlýðni, 
og hrífur sjer valdið til þess, að dæma hjörtun og 
„nýrun. Í því skyni að þrýsta börnum sínum til trú- 
arinnar, beitir kirkjan hegningum, bannfæringu og 
útilokun úr kirkjulegu fjelagi, við alla þá, sem ó- 
hlýðnir eru, ofsækir þá þverbrotnu, og dæmir til 
dauða þá, sem stöðugir standa í óhlýðninni. því 
hefur katólska kirkjan sett reglulegan rannsóknar- 
rjett í trúarmálum, til að dæma villutrúarmenn (ín- 
quisitio haereticae pravitatis), og til að út rýma og 
brjóta niður villutrú í kirkjunni, og á 13. öld voru 
Dominikusmunkar kjörnir til þess starfa. Það er 
kunnugt, með hvílíkri grimmd kirkjan ofsótti á mið- 
öldunum villutrúna, bæði með eldi og sverði, kallaði 
sjer til hjálpar veraldleg vopn og höfðingja móti 
villuflokkum kataranna og albígensanna; hinn helgi 
faðir í Rómaborg, Innócentíus 3., æsti krossherlið 
móti kristnum mönnum, og ljet höggva niður kristna 
söfnuði eins og Óarga dýr. Grimmdarverk raunsókn- 


a SLR 


47 


arrjettarins eru orðræmd orðin í árbókum kirkjunn- 
ar. þó nærri megi geta, að margt af þeim muni fel- 
ast í myrkrunum, þá er það, sem menn vita um at- 
hafnir hans, hin dæmalausa grimmd og blóóðssekt, sem 
hann gjörði sig sekan í, og sem mannkynssagan ekki 
getur fært dæmi til á öðrum stöðum, talandi vottur 
þess, hve ógurlegar afleiðingar spretta af því, þegar 
mennirnir hrífa sjer það vald, sem guði einum ber, 
valdið yfir hjörtum og hugskoti annara. Því þó hin 
illskufullu ódæðisverk rannsóknarrjettarins verði ekki 
hvert um sig eignað kirkjunni sjálfri, en ábyrgðin 
fyrir þau hljóti að hvíla á hinum einstöku, sem 
gjörðu sig að verkfærum kirkjunnar, þá var þó þessi 
aðferð öll beinlínis sprottin af stefnu rómversku kirkj- 
unnar, og í anda hennar, sem hrífur sjer valdið, til 
að vera hjartnanna rannsakari, og ætlar sjer að gróð- 
ursetja trú og sannfæringu með ytri kúgunarmeðul- 
um. Og þó menn að vísu geti sagt, að tímar mið- 
aldanna sjeu liðnir, og þvílík óhæfa eigi sjer ekki 
lengur stað, þá má þó fullyrða um rómversku kat- 
ólsku kirkjuna, að „andinn lifir æ hinn sami“. Róm- 
verska kirkjan hefur ekki enn þá gleymt grundvelli 
sínum; hún hefur ekki aptur kallað eina af trúar- 
setningum sínum, og meðan þessi grundvöllur stend- 
ur, má búast við, að kirkjan byggi ofan á hann, hve 
nær sem færi gefst; það er einungis kringumstæð- 
anna vegna, að kirkjan verður að beita annari að- 
ferð nú en fyrrum, því benni verður ekki lengur 
við komið. En rómverska kirkjan er, og hlýtur eptir 
grundvallarreglum sínum að vera, sí vakandi; hún 


48 


hefur aldrei misst sjónar á stefnu sinni, eða þreytzt 
í því, að sæta tækifæri, til að beita brögðum sínum 
inn á aðrar kirkjur; og eins og þessir tímar sýna 
mörg ljós merki upp á árvekni kirkjunnar í þessu 
efni, eins hefur reynsla allra tíma sannað, að róm- 
verska kirkjan hefur hið glöggvasta auga, til að velja 
þau meðul og ráð, sem jafnan eiga bezt við tímana, 
til að koma fram ætlun sinni.  Prótestantiska kirkjan 
neitar þessari aðferð sem ókristilegri; það andlega 
vill hún láta mæta andlegri meðferð. Hún lætur sjer 
ekki nægja játningu varanna, eða ytri gæzln ýmissa 
tilskipana, eða blinda trú á nokkurt vald, heldur lif- 
andi trú, byggða á rannsókn og sannfæringu. Hún 
neitar því gjörsamlega allri trúarkúgun, sem miðar 
til þess, að gjöra aðra að manna þrælum, því með 
slíku móti bryti trúin sig niður sjálfal. Prótestant- 
iska kirkjan forðast því, að binda samvizku kristinna 
manna, eða hugsunar- og trúar-frelsi þeirra; því sann- 
færing hennar er, að sannleikurinn eigi að vinna 
hjörtun og heiminn með sínum innra guðlega krapti. 
en ekki með ofbeldi, eldi og sverði?. Þvílík aðferð 
er ekki til annars, en koma upp og ala hræsni og 
villunnar anda, og er vottur um það, að amdi sann- 


1) „Enginn á eða má kúga til trúar, því guð sjálfur, sem 
er yfir öllu valdi, hefur aldrei viljað kúga nokkurn til trúar- 
arinnar“. Lúter. 

*%) „Villutrú verður aldrei afmáð með ofbeldi; guðsorð á 
að berjast móti henni; ef það fær engu áorkað, þá mun hinu 
veraldlega valdi ekki takast það, þó að það fyllti allan heim- 
inn með blóði“. Lúter, 


49 


Ieikans ræður ekki hjá þeim, sem beita henni, held- 
ur andi lyginnar!. 

Báðar kirkjur kalla sig sanna kirkju, en neita 
hvor um sig hinni um þetta nafn?. Í því skyni bera 
báðar fyrir sig vitnisburð sögunnar. Rómverska kirkj- 
an hefur tilfært nokkur einkenni, sem þekkja megi 
á hina sönnu kirkju. Þessi einkenni eignar hún sjer 
einni, og eiga þau að sanna, að hún ein sje hin 
rjetta kirkja. Þessi einkenni eru: eining (wndtas), 
almennilegleiki (undversalitas), og aldur (antiquitas). 
Prótestantiska kirkjan neitar ekki þessum einkennum, 
en eignar sjer þau líka. Ágreiningur er því enginn 
milli þeirra um það, hvort þessi einkenni sjeu rjett, 
eða um það, hvort hin sanna kirkja eigi að styðjast 
við vitnisburð sögunnar, heldur kemur hann fram í 
því, að hvor þeirra fyrir sig gjörir tilkall til þessara 
éinkenna, og skilur þau hvor á sinn hátt; og þessi 
ólíki skilningur hefur aptur rót sína í hinni ólíku 
skoðun á kirkju. Rómverska kirkjan leggur, eins og 
alstaðar endrarnær, áherzluna á kirkjuna, sem ytra og 
sýnilegt fjelag, en prótestantiska kirkjan hefur eink- 


1) „Menn ættu líka að afmá ýmsar hegningar hins geistlega 
rjettar, einkanlega bannið meira (Interdict), sem án alls efa 
hinn vondi andi hefur upp hugsað. Er það ekki djöfullegt verk, 
að vilja ráða bót á einni synd með mörgum og meiri synd- 
um“. Lúter. 

?) „Nequaqguam largimur ipsis, quod sint ecclesia, 
quia re vera non sunt ecclesia“. Art. Smale. 

Þþ.e.: Vjer játum þeim, o: katólskum, engan veginn, að þeir 
Sjeu kirkja, með því þeir ekki eru það í raun og veru“. 

3 


50 


anlega fyrir augum kirkjuna sem ósýnilegt fjelag í 
trú og kærleika. Hvað eininguna snertir, þá segja 
katólskir, að hún sje hvergi í sannleika, nema hjá 
þeim, þar sem allir meðlimir bindist hinni sömu út- 
vortis játningu sáluhjálplegrar trúar, og engin mót- 
mæli eigi sjer stað gegn lærdómi kirkjunnar, en ein- 
ing trúarinnar gangi óraskanlega að erfðum og ó- 
högguð frá einni kynslóð til annarar. þvílíka ein- 
ingu eignar rómverska kirkjan sjer einni, en bregður 
prótestantisku kirkjunni um breytilegleika í trá sinni, 
ýmislegan skilning á lærdómum trúarinnar, sundur- 
lyndi í kirkjulegum efnum, margbreytni í trúar- og 
kirkju-tilhögun, í einu orði, um einingarleysi, og þess 
vegna kirkjuleysi. 

Prótestantiska kirkjan svarar: „Það er satt; því- 
líka einingu, sem rómverska kirkjan, eigum vjer ekki; 
en vjer neitum því, að hennar eining sje hin sanna 
eining, og viljum því ekki eiga hana; því hún er 
eining ófrelsis, en ekki frelsis, og þá ekki sú eining, 
sem sprottin er af anda kristindómsins“. Í rómversku 
kirkjunni eru nl. lögð bönd á hugsunar- og rann- 
sóknar-frelsi hjá börnum kirkjunnar, og með því móti 
að vísu kúguð upp ytri eining með járnvaldi kirkju- 
legrar harðstjórnar; einingin er þannig sprottin af 
þrældómsótta, en ekki af frjálsri innri sannfæringu. 
Eining rómversku kirkjunnar er þannig að eins ytri, 
andalaus eining, að nafninu til, en ekki í raun og 
veru; það er dauð eining, „því bókstafurinn deyðir, 
en andinn er það, sem lífgar“. Prótestantiska kirkjan 
segir: „Hin sanna eining trúar er ekki fólgin í ytri 


51 


játningu sömu lærdóma, eða ytri gæzlu sömu siða og 
kirkjuvenju, heldur í lifandi innri sannfæringu, í ein- 
ingu andans, hvað aðalefnið snertir og grundvallar- 
lærdóma kristindómsins“!. Prótestantiska kirkjan út 
byggir allri trúarkúgun, en leyfir frjálsa rannsókn og 
yfirvegun í trúarefnum; því hlýtur þar að koma upp 
ýmisleg skoðun, frábrugðnar meiningar, og mikil 
margbreytni í útlistun kristilegra lærdóma. En af 
þessari frjálsu rannsókn og margbreytni getur fyrst 
sprottið hin sanna andlega eining; því kristileg trú 
getur tekið á móti ýmislegri lögun, ífært sig marg- 
breyttum ytri hjúp í útlistuninni; en þetta ytra snið, 
þessi sýnilegi búningur, sem er breytanlegur, er ekki 
aðalefnið, ekki kjarninn sjálfur, eða kraptur evangelíí; 
heldur er það andinn, sem skapar sjer þennan bún- 
ing; hann er óumbreytanlegur, og hann getur verið 
sá sami, þó hin ytri mynd sje ýmisleg. Þess vegna 
segja prótestantar: „Þrátt fyrir allan breytilegleika, 
sem sýnist vera hjá oss, höfum vjer þá sönnu ein- 
ingu, ekki ytri, bókstaflega eða dauða, heldur innri, 
andlega og lifandi; og þrátt fyrir allan breytilegleika 


1) „Ad veram umitatem ecclesiae satis est consentire 
de doctrina evangelii et administratione sacra- 
mentorum. Nec necesse est, ubique esse símiles tra- 
ditiones humanas, sive ritus et caeremonias ab ho- 
mánibus ínstitutas“. Conf. Aug. 

Þ. e.: Til sannrar kirkjuefningar er það nóg, að vera sam- 
huga um lærdóm evangelíí og úthlutun sakramentanna. En 
það er ekki nauðsynlegt, að alstaðar sjeu sömu mannasetning- 
ar, Eða sömu kirkjusiðir og kirkjuvenjur af mönnum tilsettar. 

gs 


52 


í meiningum meðal prótestanta um trúarefni stendur 
hinn kirkjulegi fjelagsskapur óhaggaður meðal þeirra, 
meðan einingin í anda og sannleika er sá grundvöllur, 
sem kirkja þeirra og kirkjusiðir byggjast á“. Róm- 
versku kirkjunni nægir ekki eining í anda, en telur 
aðalefnið eininguna í ytri háttsemi og siðum; fast- 
heldni við orð og bókstaf trúarjátninganna, vandleg 
gæzla ytri kirkjusiða er í augum hennar órækt merki 
um hreinskilna trú og sannkirkjulegan anda, og er 
af því auðsjeð, hversu katólskir menn snúa því upp, 
sem niður á að vera, taka hið ytra sem aðalefnið, 
og láta hið innra rjettlætast af því ytra. Prótestant- 
ar þar á mót leggja áherzluna á andann sem aðal- 
efnið, og láta það ytra helgast af því innra, sam- 
kvæmt lærdómi Krists. 

Annað einkenni kirkjunnar er, að hún er almenn; 
því kristin trú er alheimstrú, og hefur það mið, að 
frelsa alla, og ætlar sjer því, að koma öllu jarðríki 
undir sín merki, gjöra alla að borgurum guðsríkis, 
svo að allir verði ein hjörð, eins og hirðirinn er 
einn. Þetta er lærdómur kristindómsins, og í þessu 
kemur báðum kirkjum saman. En mismunurinn kem- 
ur einnig bjer bráðum í ljós; því, eins og áður er 
sagt, fellur eptir skoðun rómversku kirkjunnar krist- 
in kirkja saman við rómversku kirkjuna, og þar af 
leiðir þá, að hún ein þykist hafa tilkall til heimsins, 
og kallar sig eina almennilega kirkju, og þessa kröfu 
sína lætur kirkjan í ljósi með því, að tilnefna bisk- 
upa í þeim löndum, sem ekki eru rómverskrar trú- 
arjátningar (episcopi in partibus infidelium), og þess 


öð 


vegna segir hún, að frelsið sje bundið við rómversku 
kirkjuna eina og trúarjátningu hennar. Prótestantiska 
kirkjan játar líka fullkomlega, að kristin kirkja sje 
almennileg, þar eð hinn hreini lærdómur Krists eigi 
að verða drottnandi í heiminum'. En þar eð hún er 
sjer þess meðvitandi, að flytja hreinni kristilegan 
lærdóm, heldur en rómverska kirkjan, er langt frá því, 
að hún eigni henni þetta einkenni, og játi, að róm- 
verska kirkjan sje almennileg kirkja; hún eignar sjer 
miklu fremur þetta einkenni af sannfæringunni um, 
að hún hafi í höndum sjer hreinan og ómeingaðan 
lærdóm Krists og tilskipanir, en ekki aflagaðan og 
brjálaðan af mannasetningum, eins og rómverska kirkj- 
an; og prótestantiska kirkjan hefur þá öruggu von, að 
ljós fagnaðarboðskaparins muni smátt og smátt ryðja 
sjer braut, og dreifa villunnar og vantrúarinnar myrkri, 
eins í rómversku kirkjunni, eins og annarstaðar Í 
heiminum. Þess vegna vinnur prótestantiska kirkjan 


1) „Catholicam ecelestam dicimus, ne intelligamus 
ecelesiam esse politiam eæternam certarum gentium, 
sed magis homines sparsos per totum orbem, qui 
de evangelio consentiunt, et habent eundem Chri- 
stum, eundem spiritum sanctum, et eadem sacra- 
menta, sive habeant easdem traditiones humanas, 
sive dissimiles“.  Apol. conf. 

Þþ. e.: Almenna köllum vjer kirkjuna, svo að vjer ekki ætl- 
um, að kirkjan sje ytra fjelag vissra þjóða, heldur allra manna 
víðs vegar um heiminn, sem hafa hinn sama Krist, sama hei- 
laga anda, og sömu sakramenti, hvort sem þeir hafa sömu 
'Mannasetningar góða frábrugðnar. 


ö4 


ekki síður en hin að kristniboðsverkinu, og biflíu- 
fjelög prótestanta sýna, að kirkjan lætur sjer einkum 
annt um, að breiða heilaga ritningu út meðal þjóðanna, 
svo þeim flytjist í hendur hið upphaflega guðsorð 
hreint og ómeingað.af mannalærdómi. Eins sýnir 
kirkjan, að hún heimfærir til sín nafnið „almenn 
kirkja“, með því að hún játar og hefur í hávegum 
hina postullegu trúarjátningu, sem segir í 3. grein: 
„Jeg trúi á eina almennilega kirkju,“ sem er í raun- 
inni það sama sem: evangelisk kirkja. því ef litið 
er til upprunans að orðinu „almenn“, þá er það 
útlegging af gríska orðinu: „aðoxn. Á fyrstu öldum 
kristninnar merkti orðið: „ook Tmístc (almenn trú), 
hinn hreina evangeliska kristindóm kirkjunnar, til að- 
greiningar frá hinni ókristilegu og ókirkjulegu kenn- 
ingu, sem víðs vegar kom upp hjá villutrúarflokk- 
unum, sem slitu sig úr fjelagi kirkjunnar, og vildu 
skapa sjer trú eptir eigin geðþótta, aðra en þá, 
sem guðspjöllin og kirkjan kenndi. Til aðgreiningar 
frá þessum flokkum og trú þeirra boðaði kirkjan 
trú sína sem „katólska trú“, það er að skilja: sem 
sameiginlega eign allra sanntrúaðra kristinna manna, 
og sem gengið hafði í arf frá hinum sönnu upptök- 
um, frá Kristi og postulunum. Það er því svo langt 
frá, að prótestantar hafi afsalað sjer þetta nafn: „kat- 
ólsk kirkja“, að þeir miklu fremur fram eptir öllu 
vildu ekki kalla rómversku kirkjuna „katólska kirkju“, 
heldur kölluðu þeir hana „páfakirkju“, „páfatrú“, og 
katólska menn „pápista“, af því rómverska kirkjan 
væri villt orðin frá grundvelli sannleikans, og hefði 


óð 


rangfært og afbakað hinn hreina postullega kristin- 
dóm með mannasetningum. Það var ekki fyr en 
eptir midja 17. öld, að prótestantar lögðu niður um 
sig nafnið „katólskir“, án efa af óþörfum beig, sem 
þeim stóð af þessu orði „katólskur“, af því það hafði 
fest sig við rómversku kirkjuna, og upp frá því er 
nafnið: „evangelisk-prótestantisk kirkja“, oréið al- 
mennt. 

Aldurinn er þriðja einkennið, sem báðar kirkjur 
játa; því kirkjan á jafnan að geta sýnt það, að hún 
sje í sannleika áframhald af hinni postullegu kirkju, 
að hún hafi verið í stöðugu samfjelagi við Krists lær- 
dóm og anda; því geti hún ekki sannað það, þá má 
efast um kristilegleika hennar, og hún verður vefengd, 
eins og einhver mannleg stofnun. Báðar játa því 
gildi þessa einkennis, og eigna sjer það hvor um sig, 
en neita hinni um það. Rómverska kirkjan ber pró- 
testantisku kirkjunni á brýn, að hana vanti þetta að- 
aleinkenni sannrar kirkju, þroska-aldurinn; hún sje 
ný stofnun, orðin til á 16. öld, vanti því hinn kristi- 
lega grundvöll, og sje, samkvæmt þessu bernsku- 
ástandi sínu, á sífelldu reiki. Þessu neita prótestant- 
ar gjörsamlega, og segja með fullum rjetti, að þegar 
saga kirkjunnar sje lesin og skoðuð hlutdrægnislaust, 
þá sýni hún, að hin postullega kirkja, jafnvel 3 fyrstu 
aldir kristninnar, hafi ekkert þekkt til margra þeirra lær- 
dóma og setninga, sem rómverska kirkjan flytur og boð- 
ar, heldur sjeu það nýmæli og mannasetningar, sem 
löngu síðar hafi komið upp, sumar jafnvel á miðöld- 
unum; því kirkjusagan sanni ljóslega, að rómverska 


ö6 


2 


kirkjan hafi smásaman, einkanlega á miðöldunum, 
þegar pápiskan stóð í blóma, villzt frá hinum upp- 
haflega hreina kristindómi, og aflagazt í öllu tilliti, 
bæði í trúarlærdómum, kirkjusiðum og kirkjustjórn; 
því hafi siðabótin á 16. öld verið nauðsynleg, til að 
leiða kirkjuna aptur á hinn upphaflega grundvöll, til 
guðsorðs í heilagri ritningu, svo að kirkjan endur- 
fæddist, bæði í trú, siðferði, kirkjusiðum og kirkju- 
stjórn. þess vegna er langt frá því, að prótestant- 
iska kirkjan játi því um lærdóm sinn, að hann sje 
nýr lærdómur; miklu fremur sannar hún með ljósum 
og órækum rökum sögunnar, að hinn hreini lærdóm- 
ur fagnaðarerindisins hafi fyrir handleiðslu guðlegrar 
forsjónar jafnan átt sjer játendur og talsmenn, og 
ljós kristilegrar trúar og sannleika hafi aldrei slokkn- 
að út í kirkjunni, jafnvel ekki íhinu svartasta myrkri 
pápiskunnar, þó sannleikanum væri þar snemma haggað 
og brjálað; og þannig hafi frá byrjun kristindómsins 
hið hreina evangelíum gengið í arf frá einni kynslóð 
til annarar fram að dögum siðabótarinnar, og frá 
henni til vor. 
2. grein. 
Um embætti kirkjunnar. 

Kristileg kirkja er í þessum heimi, þó hún sje 
ekki af þessum heimi; hún er sýnileg kirkja, og 
hlýtur að komast í samband við heiminn, til að boða 
sjálfa sig, og veita heiminum guðlega fyllingu sína. 
Í því lýsir sjer hin guðlega stofnun kirkjunnar, að 
guðs sonur, konungur kirkjunnar, ber jafnan umhyggju 


57 


fyrir, að við halda ríki sínu í heiminum, og hefur 
þegar frá öndverðu sett tilskipanir, nægar til þess. 
Með köllun postulanna stofnsetti Kristur kirkju sína; 
í hinum fámenna söfnuði postulanna kom fyrst hjer 
á jörðu fram í sýnilegri mynd trúarinnar og kær- 
leikans samfjelag. Þessir fáu menn urðu, eptir boði 
Krists, flutningsmenn náðarboðskaparins út um heim- 
inn, og gróðursettu Krists ríki, kristilega kirkju, í 
heiminum. Þannig varð til þegar með stofnun kirkj- 
unnar kirkjulegt embætti, hið kristilega kennimanns- 
embætti. Í þessum almennu setningum kemur báð- 
um kirkjum saman. En samleið þeirra skilur bráð- 
um. Því bæði er það, að rómverska katólska kirkjan 
leggur allt aðra þýðingu inn í stofnun hins kirkju- 
lega embættis, og þar að auki dregur hún allt aðrar 
ályktanir út af skilningi sínum, heldur en prótestant- 
iska kirkjan, og spinnur út úr þeim allan hinn marg- 
flókna vef lærdómsbyggingar sinnar, sem prótestant- 
iska kirkjan neitar eins og afbökun kristindómsins, 
eða einberum mannasetningum og mannlegum heila- 
spuna. Af því grundvallarlærdómurinn um kirkju, og 
stofnun og eðli hins kirkjulega embættis er ólíkur hjá 
báðum kirkjum, verða líka lærdómarnir um kirkjuaga, 
kirkjustjórn, og allt kirkjufyrirkomulag frábrugðnir í 
báðum kirkjum. Eins og áður er ávikið, er það að- 
aleinkenni í lærdómi katólskra manna um kirkjuna, 
að þeir leggja alla áhergluna á það, að kirkjan sje 
sýnileg kirkja, en ekkert verður úr hinni ósýnilegu, 
og það lítur svo út, sem hin rómverska trúarfræði 
hugsi sjer, að kirkjan hafi hætt að vera ósýnileg, 


öð 


jafnskjótt og hún varð sýnileg, eða að guðsríki sje 
ekki til á himnum, eptir að það birtist á jörðinni, 
og að hin ósýnilega kirkja geti ekki hugsazt nema 
eins og eptirmynd. hinnar sýnilegu, þar sem próte- 
stantar þvert á móti skoða hina sýnilegu kirkju eins 
og eptirmynd hinnar ósýnilegu. Þess vegna ber opt 
við, að guðfræðingar rómversku kirkjunnar gjöra gys 
að lærdómi prótestanta um ósýnilega kirkju, eins og 
draumórum, og eins og þeir hugsuðu sjer enga sýni- 
lega kirkju. Það þarf ekki að taka það fram, að 
þetta er einber rangfærsla eða misskilningur róm- 
versku kirkjunnar; því trúarjátningar vorrar kirkju 
taka ljóslega fram, að þær ekki kenni ímyndaða 
kirkju', heldur sýnilega hjer á jörðu, sem sje eptir- 
mynd hinnar ósýnilegu. 

Hvað nú gnertir hið kirkjulega embætti, kennir 
rómverska kirkjan, að stofnari kirkjunnar hafi sett 
fastar tilskipanir til kennarastarfa, til þjónustu helgra 


athafna, og til stjórnar kirkjunnar í öllu tilliti, og 


1) „Neque vero nos somniamus platonicam civi- 
tatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus 
existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes at 
Justos sparsos per totum orbem. Et addimus notas: 
puram doetrinam evangelii et sacramenta“. Apol. 
CON a 

Þ. e.: Oss dreymir ekki um platónskt ríki, eins og sumir 
af illum hug bregða oss um; en vjer segjum, að þessi kirkja 
sjó til, nl. þar sem eru allir sanntrúaðir og rjettlátir víðs vegar 
um heiminn. Ög vjer bætum við einkennum hennar, sem €ru: 
hrein boðun fagnaðarboðskaparins og sakramentin. 


59 


með þessari tilhögun hafi hann fyrst lokið stofnun 
kirkjunnar. Það embætti, sem innibindur þetta allt 
í sjer, og þannig fellur saman við stofnun kirkjunn- 
ar, og er eins gamalt og hún, er biskupsembættið 
(episcopatus). Það er því 1. guðleg stofnun. Hið 
kristilega kennimannsembætti er guðleg stofnun, því 
Kristur bauð lærisveinum sínum, „að kenna öllum 
þjóðum, og gjöra alla að sínum lærisveinum“. Mynd- 
ugleiki kennimannsembættisins er því byggður á orði 
Krists og fyrirheiti. Þessu játar prótestantiska kirkj- 
an, að orðsins þjónusta (mánisterium verbi) sje 
guðleg stofnun. Ea rómverska kirkjan nemur ekki 
staðar við þetta. Hún segir: „Biskupsembættið er 
guðleg stofnun, sett af Kristi til stjórnar og yfir- 
ráða í kirkjunni“! (regimen ecelesiae).  Rök- 
semdafærsla kirkjunnar er þessi: postularnir voru. 
fulltrúar Krists; þeir voru kennimenn, hirðar og for- 
stöðumenn safnaðanna, og höfðu þannig yfirstjórn yfir 


2 


öllu safnaðarlífinu í öllum greinum; fastar reglur hafa 
því verið settar þegar í öndverðu, um leið og kirkj- 
an var stofnuð, um alla ytri tilhögun og stjórn henn- 

1) „Praeter ceteros ecclesiasticos gradus episco- 
pos: qui in locum apostolorum successerunt, ad 
hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et 
positos esse a spiritu sancto, regere ecolesiam dei, 
eosque presbyteris superiores esse“. Syn. Trid. 

þ. e.: Auk annara kirkjulegra stiga, sem til eru, eru bisk- 
uparnir, eptirmenn postulanna, helztir í klerkvaldsstjettinni, og 
settir af heilögum anda, til að stýra kirkju guðs, og þeir eru 
yfirmenn prestanna. 


60 


ar, svo að þetta ytra stjórnarvald er líka beinlínis 
guðleg tilskipun. 

Þessu neitar prótestantiska kirkjan, og kennir, 
að um hina ytri tilhögun, t. a. m. kirkjustjórn og 
aðra þess konar útvortis hluti, hafi sjerstaklegar guð- 
legar reglur ekki verið nauðsynlegar, og þess vegna 
finnist ekki heldur í nýja testamentinu nein guðleg 
tilskipun um það. Rómverska kirkjan getur heldur 
ekki borið fyrir sig í þessu ritningarinnar orð, en 
leitast við að byggja lærdóm sinn á þörfinni. „Þetta 
hlaut að vera“, segir kirkjan, „því annars hefði kristi- 
leg kirkja enga festu fengið í heiminum“. Próte- 
stantar svara því: „Fyrir hinni ytri tilhögun í ein- 
stökum efnum og ytri hlutum þurfti ekki beinlínis 
guðlegar reglur, og þess vegna gaf Kristur þær ekki; 
hann ætlaði andanum, sem hann sendi lærisveinum 
sínum, að leiðbeina kirkju sinni í því, að við halda 
reglu og stjórn í öllu kirkjulegu lífi, samkvæmt anda 
lærdómsins, eptir því sem hver tími og hverjar kring- 
umstæður útheimtuðu“. 

Rómverska kirkjan kennir enn fremur, að bisk- 
upsembættið, samkvæmt guðlegri stofnun sinni, sje 2. 
stöðugt áframhald postulaembættisins (swccessio con- 
tinua). Útlistun kirkjunnar er þessi: Kristur stofnaði 
hið kennimannlega embætti, til þess að tryggja hina 
guðlegu opinberun gegn misskilningi, afbökun og 
aflögun, til þess að út býta hinum yfirnáttúrlegu 
hæfilegleikum, sem útheimtast í þjónustu heilagr- 
ar kirkju, og til að við halda hinni ytri tilhögun, 
sem eitt sinn var sett, bæði í kirkjustjórn og allri 


Gl 


kirkjuskipun. Til þessa nægir ekki mannlegt hyggju- 
vit; því út bjó Kristur postula sína heilögum anda. 
Á líkan hátt og Kristur hafði sent út postula sína, 
og út búið þá æðri náðargáfum andans, skipuðu post- 
ularnir aptur biskupa víðs vegar um löndin, fengu 
þeim í hendur hinar æðri náðargáfur, og út bjuggu 
þá heilögum anda. Þannig hefur þá heilagur andi, 
hið heilaga postullega kennimannsembætti, allt frá 
dögum postulanna, gengið eins og erfðafje í kirkj- 
unni til biskupanna, sem eptirmanna postulannna. 
Í óslítanlegri sífellu hefur hin hreina kristilega 
kenning, hæfilegleikinn og rjetturinn til kirkjulegrar 
þjónustu, og valdið til að stjórna kirkjunni ver- 
ið bundið við hið kirkjulega kennimannsembætti. 
Andi Krists hefur ekki staðnæmzt á postul- 
unum, heldur um allar aldir gengið frá þeim 
að arftöku til biskupanna; þeir eru vegna þess- 
arar niðurstígandi arfleifðar tengdir Kristi, því röð 
biskupanna er óslitinn samanhangandi keðja allt upp 
að stofnara kirkjunnar. Hið helga kirkjuvald (hier- 
archia) er stofnað af Kristi, með því að hann kaus 
sjer 12 postula, og eptirmenn þeirra eru biskuparnir“. 
Biskupsembættið er þannig óslitið áframhald postula- 


1) „Sí quis diæerit ín ecclesia catholica non esse 
hierarchiam divina ordinatione institutam, quae 
constet eæ episcopis, presbyteris et diaconis, ana- 
thema sit“. Syn. Trid. 

þ. e. Ef nokkur segir, að í katólsku kirkjunni sje ekki 
heilagt kirkjuvald stofnað af guðlegri tilskipun, sem innibindi 
biskupa, presta og djákna, sá sje bölvaður. 


62 


embættisins. Þetta kirkjuvald veitist hverjum í vígsl- 
unni (ordinatio). Vígslan merkir hvern vígðan mann 
andlegu, óafimdanlegu merki (caracter indelebilis), 
sem að greinir klerkinn um aldur og æfi að andleg- 
um, ósýnilegum kostum og yfirburðum frá leikmann- 
inum. Þannig verður kennilýðurinn, klerkdómurinn, 
að helgu kirkjuvaldi, æðra eðlis „en leikmenn; því 
klerkdómurinn verður í Krists stað meðalgangari milli 
guðs og manna, ekki einungis settur til að uppfræða 
í guðsorði, heldur til að bjóða, stjórna og drottna yfir 
kirkjunni, sem fulltrúar guðs!. Allar aðrar stjettir 
eiga því að hlýða þeim eins og Kristi sjálfum, sam- 
kvæmt boðinu: „Sá, sem yður hlýðir, hlýðir mjer; sá, 
sem yður lítilsvirðir, lítilsvirðir mig;“ Lúk. 10, 16. 
Prótestantiska kirkjan játar, að þessi staður og 
aðrir samkynja í nýja testamentinu hljóði upp á hið 
kristilega kennimannsembætti sem guðlega stofnun; 
en hún neitar beinlínis hinni katólsku útleggingu á 
þessum stöðum; því hvorki verði sannað af nýja 
testamentinu, að það, sem postulum Krists hafi verið 
gefið fyrirheiti um, hafi sjálfsagt átt að ganga í arf 
til allra eptirmanna þeirra í kennaraembættinu, og 
ekki verði heldur nokkurstaðar sýnt af nýja testa- 
mentinu, að heilagur andi og náðargáfur hans skyldu 
einungis verða bundnar og einskorðaðar við eina vissa 
stjett, eða ytri kirkjusiði, til að mynda kirkjulega 


a —— 


1) „Dei interpretes et muntii, ipsius dei in terris 
personam gerentes“. Cat. Kom. 

Þþ. e.. Túlkar og sendiboðar guðs, berendur persónu sjálfs 
guðs á jörðu. 


63 


vígslu. Eptir prótestantisku kirkjunni hljóðar þetta 
fyrirheiti þar á móti, eins og öll samkynja í nýja 
testamentinu, ekki um vissa stjett, heldur um kirkjuna 
yfir höfuð, það er að skilja: um alla trúaða Krists 
lærisveina, eins og segir í Matt. 18, 20.: „Þar sem 
2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er jeg 
mitt á meðal þeirra“; og 1. Pjet. 2, 9.: „Þjer eruð 
konunglegt prestsdæmi“; þessi orð líta til allra sann- 
trúaðra, hinnar sönnu kirkju, sem er æðri en þjónar 
kirkjunnar!. Prótestantiska kirkjan neitar því þess- 
ari lærdómsgrein rómversku kirkjunnar um Óóslitna 
biskuparöð, eins og hjegómlegum heilaspuna pápisk- 
unnar, til að hefja kennilýðinn til veraldlegra yfirráða, 
eða til að koma upp klerkavaldi; því hvorki hafi þessi 
lærdómur rót sína í nýja testamentinu, nje verði sann- 
aður af sögu kirkjunnar. Eptir lærdómi prótestant- 
isku kirkjunnar er hvergi bending í nýja testamentinu 
um það, að hin hreina kristilega kenning, eða gjöf 
heilags anda, sje bundin og takmörkuð við stað eða 
stjett; því eins og guðsorð verður ekki bundið, eins 
verða guðs anda heldur engin takmörk sett. Róm- 
verska katólska kirkjan fer þar á móti ekki fram 


1) „Uðbi est vera ecclesta, ibi necesse est esse jus 
eligendi et ordinandi ministros. Qvae cum sola 
habeat sacerdotium, certe habet jus eligendi et or- 
dinandi ministros“. Artic. Smal. 

þ. e.: þar sem er sönn kirkja, þar hlýtur að vera rjettur 
til að kjósa og vígja þjóna hennar. því þar eð húu ein, 9: 
kirkjan, hefur prestsembættið, hefur hún líka vissulega rjett ti), 
að kjósa og vígja þjóna sína. 


64 


andlegri skoðun á fagnaðarerindinu, náðargáfununi 
og verkunum heilags anda, því hún skoðar þetta allt 
eins og líkamlegan fjársjóð, eins og geymslufje, sem 
fengið sje í hendur vissum mönnum til varðveizlu, 
þegar hún kennir, að náðargáfurnar sjeu eingöngu 
eign kennilýðsins; og á þessari grundvallarvillu byggir 
hún þann lærdóm, að algjör mismunur sje á, og ó- 
endanlegt djúp staðfest á milli klerka og leikmanna; 
hinir fyr nefndu eru stjórnendurnir, kirkjan sjálf, hinir 
síðari þegnarnir, sem hlýða eiga og lúta kennilýónum 
með barnlegri auðsveipni". Þannig verður hið kristi- 
lega kennimannsembætti í rómversku katólsku kirkj- 
unni 8. að klerkavaldi (hierarchia). Kennilýðurinn 
er eptir þessari skoðun líkami kirkjunnar; allt það, 
sem á heima hjá henni, á einnig heima hjá klerkun- 
um, fulltrúum hennar. Þess vegna hefur og eptir 
guðlegri stofnun og samkvæmt hinni sífelldu biskupa- 
röð öll sú fylling valdsins, sem Krístur hjet kirkju 
sinni, gengið að arftöku í hendur kennilýðsins eins 
og klerkavalds. Kristur hefur innsett þessa stjett 
(ordo), ekki einungis sem kirkjuþjónustu (mindsterium 
ecolesiastieum), heldur einnig sem kirkjuvaldstjórn 


1) „Ecclesiae nomine quoque eius praesides et 
pastores significantur. Sí te non audzerit, inquit 
Christus, dic ecclesiae; quo in loco praepositi ecele- 
siae designantur“. Cat. Rom. 

Þþ. e.: Með nafninu kirkja táknast einnig forstöðumenn 
hennar og hirðar. Kristur segir: „Ef einhver hlýðir þjer ekki, 
þá seg þú það kirkjunni“, og táknast á þeim stað með því for- 
menn kirkjunnar. 


6ð 


(regimen ecelesiasticum), til þess að vera verkfæri sín 
til stjórnar kirkjunnar, og til þess hlauthann þá að út 
búa þessa fulltrúa sína með gildum hæfilegleikum, nægu 
valdi og myndugleika. En sönnunina fyrir þessari nauð- 
syn vantar hjá kirkjunni. Allt það vald, sem Kristur 
hefur fengið klerkdóminum í hendur, innibinzt ílykla- 
valdinu (potestas clavium); Matt. 16, 18. Eptir trú- 
arfræði rómversku kirkjunnar innibindur það í sjer 
ótakmarkað löggjafarvald, framkvæmdar- 
vald og dómsvald. Í þessu öllu er hið kirkju- 
lega vald (potestas ecclesiastica) fólgið. Eptir þess- 
um lærdómi verður kirkjuvald rómversku kirkjunnar 
í eðli sínu guðsstjórn (theocratia). Trúarfræði kirkj- 
unnar eignar biskupsembættinu sama álit og vald 
sem Kristi sjálfum; þeir eru eins áreiðanleg uppspretta 
sannleikans eins og hann, vegna hinnar guðlegu stofn- 
unar embættisins, og hins óslítanlega sambands þeirra 
við hann í sífelldri röð allt frá dögum postulanna. 
Klerkdómurinn er þannig stöðug opinberunarstofnun, 
sem Í gegnum biskupana, hið æðsta vígslustig kirkj- 
unnar, birtir hinn guðlega vilja í löggjöf, tilskipun- 
um og dómum sínum með sama myndugleika, eins 
og Kristur gjörði það sjálfur. Kristur er hinn ó- 
sýnilegi stjórnari, en klerkdómurinn er hið sýnilega 
kirkjuvald, en í raun og veru er hvorttveggja það 
sama. Þessi lærdómur um kirkjuvaldið sem klerka- 
vald er hyrningarsteinninn undir hinni katólsku trú- 
arfræði, og innibindur í rauninni allt það, sem ein- 
kennilegt er fyrir rómversku kirkjuna í lærdóminum 
um embætti kirkjunnar. 


66 


Prótestantiska kirkjan neitar beinlínis allri þess- 
ari klerkavaldsbyggingu sem gagnstæðilegri Krists lær- 
dómi, og sem slægri tilraun mannlegs hyggjuvits, til 
að gjöra kirkjuna, Krists ríki, að ríki af þessum heimi, 
hefja hina geistlegu stjett til veraldlegra valda og 
yfirráða, og reisa á legg kirkjulegt harðstjórnarvald, 
til kúgunar og ánauðar bæði kirkjulegu og borgara- 
legu fjelagi.  Prótestantiska kirkjan neitar því alveg 
hinum katólska skilningi á kirkjuvaldinu eða lykla- 
valdinu. „Biskuparnir hafa að guðlegum rjetti?, það 
er að skilja: eptir lærdómi Krists, ekkert annað vald 
heldur en það, sem guðsorð heimilar þeim, nl. vald 
til að boða guðsorð og úthluta sakramentin, og til 
að binda og leysa syndirnar eptir anda evangelíí. 
Hið kirkjulega vald er því þjónusta orðsins; með 
orðinu, hinu andlega sverði, eiga kristnir kennimenn 
að vinna í Krists kirkju. En lyklavaldið er ekki 
fólgið í ytra valdi, yfirráðum eða drottnun, því þess 
konar á heima í hinni borgaralegu stjórn, en ekki í 
ríki Krists. Rómverska kirkjan hefur því hrifið sjer 


1) „Secundum evangelium, seu, ut loquuntur, 
de jure divino nulla jurisdictio competit episcopis, 
ut epíscopis, hoc est, his, quibus est commissum 
ministerium verbi et sacramentorum, nisi remittere 
peccata“. Conf. Aug. 

Þ. e.: Samkvæmt evangelíó Krists, eða, eins og þeir kom- 
ast að orði, að guðlegum rjetti, eiga biskuparnir ekkert dóms- 
vald, sem biskupar, það er: sem þeir, hverjum falin er þjón- 
usta orðsins og sakramentanna, nema að boða fyrirgefningu 
syndanna. 


67 


það vald, sem guósorð ekki heimilar henni, hrifið sjer 
valdið til að bera og beita hinu líkamlega sverði, 
sem hin veraldlega stjórn ein á að bera. Kirkjunni 
ber einungis hið andlega sverð, nl. orðið, í kenn- 
ingu og áminningum'. Kirkjan á því engan sýni- 
legan yfirboðara yfir sjer; hún á engan löggjafa, eng- 
an dómara, engan stjórnara, nema hið ósýnilega höf- 
uð, konung kirkjunnar, Krist, sem stjórnar kirkju 
sinni, ekki á harðstjórnarlegan hátt, heldur andlega, 
með náðarverkunum anda síns, sem veitast Í gegn- 
um náðarmeðulin, orð Krists og sakramentin?. Kirkj- 
an, sem andlegt ríki Krists, á sjer því ekkert ytra 
dómsvald í efnum trúarinnar eða borgaralegum hlut- 
um; kennimenn kirkjunnar eru þjónar orðsins, vinnu- 
menn í Krists andlega ríki, söfnuðunum til uppbygg- 


1) „Potestas elavíium seu potestas episcoporum 
Juæta evangelium est potestas seu mandatum dei 
praedicandi evangelium, remittendi et retinendi pec- 
cata et administrandi sacramenta. Nam cum hoc 
mandato Christus mittit apostolos. Joh. 20, 21. 
Conf. Aug. 

Þþ. e.: Lyklavaldið, eða vald biskupanna samkvæmt evangelíó, 
er valdið eða skipun frá guði, til að boða fagnaðarlærdóminn, 
leysa og binda syndirnar, og þjóna sakramentunum. því með 
Þessari skipun sendir Kristur postulana hjá Jóh. 20, 21. 

2) „Quapropter ecelesia nunqguam melius gu- 
bernari et conservari potest, quam si omnes sub uno 
capite, quod est Christus, vívamus“. Artic. Smal. 

Þ. e.: þess vegna getur kirkjan aldrei hlotið betri stjórn 
Og viðhald, heldur en ef vjer allir lifum undir einu höfði, sem 
er Kristur, 


68 


ingar, en ekki drottnar eða harðstjórar, fyrirmynd 
hjarðarinnar, en ekki sem þeir, er harðlega stjórni 
henni; 1. Pjet. 5, 3. Kennimenn kirkjunnar eru því, 
sem þjónar orðsins og safnaðanna, í engum yfirnátt- 
úrlegum hæfilegleikum æðri leikmönnum, eða í nán- 
ara sambandi við guð heldur en leikmenn, því lykla- 
valdið er ekki gefið nokkurri vissri stjett, heldur kirkj- 
unni allri, þ. e. öllum sannkristnum.  Kennimenn- 
irnir eru einungis frábrugðnir leikmönnum að kölluninni 
til (munere, mon re), . því þeir hafa þá köllun, það 
embætti, að boða orðið, og vera fyrirmynd í kenningu 
og eptirdæmi. Og hvað geistlega sjálfa snertir, þá 
eru þeir eptir lærdómi Krists (jure divino) allir jafnir. 
Þess vegna neitar prótestantiska kirkjan hinum ýmis- 
legu vígslustigum hins rómverska klerkavalds sem 
gagnstæðilegum lærdómi Krists. Í hinu borgaralega 
fjelagi á sjer stað metorðamismunur, en ekki í Krists 
ríki, samkvæmt orðum lausnarans sjálfs: „Einn er 
yðar kennari, en þjer eruð allir bræður“; Matt. 23, 8. 
Hið kristilega kennimannsembætti er einungis eitt, án 
stiga í metorðum; biskupar og prestar hafa eptir 
evangelíó hið sama vald, einungis hið andlega vald 
orðsins; upphaflega er hvorttveggja hið sama embætti, 
eins og sjest af nýja testamentinu, að þeir sömu menn 
eru ýmist kallaðir biskupar eða prestar; Post.gjörn. 20, 
17., 28.; Tít. 1, 5., 7. þó að því prótestantiska, 
eða lúterska kirkjan telji æðri og lægri geistlega, bisk- 
upa og presta, og ætli hverjum þeirra sín kirkjustörf, 
þá er það ekki af því, að prótestantar, eins og kat- 
ólskir, álíti þessa aðgreiningu tilsetta að guðs lögum 


69 


(jure divino), eða byggða á innri nauðsyn, af því 
biskuparnir sjeu útbúnir æðri náðargáfum, heldur en 
Prestarnir'; heldur er þessi aðgreining byggð á ytri 
tilhögun fjelagsins, sett að mannlegum lögum regl- 
unnar og stjórnseminnar vegna, því kirkjan, sem sýni- 
legt fjelag, þarf sitt ytra fyrirkomulag, ýmislega þjón- 
ustu, æðri og lægri umsjón, og því má það álítast 
nauðsynlegt og í alla staði eiga vel við, að hinum 
córi og lægri umsjónarmönnum kirkjunnar sjeu, hverj- 
um fyrir sig, ætluð sín samsvarandi cæóri og lægri 
prestlegu embættisverk. Þar á móti eignar próte- 
stantiska kirkjan sjer ekkert vald eða yfirráð í ytri 
borgaralegum efnum; hún að greinir hvorttveggja 
valdið, kirkjuvaldið (potestas ecclesiastica) og verald- 
lega valdið (potestas gladii); hið síðara á heima hjá 
hinni veraldlegu valdstjórn, en þvílíkt vald hefur 
Kristur hvergi heimilað kirkju sinni í orði sínu?. 


1) „Cum jure divino non sint dáversi gradus 
episcopi et pastoris, manifestum est, ordinationem 
a pastore in sua ecclesia factam jure divino ra- 
tam essef. Art. Smal. 

Þþ. e: þar eð biskups- og prests-embættið ekki eru að 
guðs lögum frábrugðin stig, liggur í augum uppi, að vígsla, sem 
prestur vígir Í söfnuði sínum, er fullgild að guðs lögum. 

?) „Itaque cum potestas €cclesiastica tantum exer- 
ceatur per mindsterium verbi, non impedit politicam 
administrationem, sicut ars canendi non impedit po=- 
liticam administrationem. Nam politica admini- 
stratio versatur eirca alias res, quam evangelium. 
Magistratus defendit non mentes, sed corpora et res 


70 


Af lærdómi rómversku kirkjunnar um kirkjuvald- 
ið sem klerkavald myndast eðlilega samband kirkj- 
unnar við hina veraldlegu stjórn. Fyrst er það ept- 
irtektavert, að samkvæmt hinum trúarfræðislega grund- 
velli um klerkavaldið myndar rómverska kirkjan alla 
stjórn sína og ytra fyrirkomulag eptir fyrirmynd ver- 
aldlegrar stjórnar. Stofnari kirkjunnar á að hafa til- 
sett þessa tilhögun, með því að skipta játendum sín- 
um í yfirboðna og undirgefna. Þeir fyrri, sem er 
klerkdómurinn, eru í rauninni kirkjan; hinir síðari 
eru einungis í óeiginlegum skilningi meðlimir kirkj- 
unnar; þeir eru þegnar, klerkdómurinn drottnar. Ept- 
ir þessari grnndvallarreglu lagar kirkjan stjórn sína 
alla, eins og hin veraldlega stjórn, eins og ríki af 
þessum heimi. Kirkjan hefur eins og hvert verald- 
legt ríki sinn stjórnara, klerkavaldið, með páfanum í 
broddi fylkingar eins og ótakmörkuðum konungi, sem 
hefur biskupana eins og embættismenn sína, hefur 
stjórnarráð sitt, þar sem kardínálarnir eru, legáta 
sína við hirðir annara konunga og höfðingja. Bisk- 


corporales adversus manifestas injurias, et coereel 
homines gladio et corporalibus poenis, ut justitiam 
eivilem et pacem retineat“. Conf. Aug. 

Þþ. e: þar eð hinu kirkjulega valdi einungis verður Íylgt 
fram með þjónustu orðsins, bannar það ekki hina veraldlegu 
stjórn, eins og sönglistin enga tálman gjörir veraldlegu valdi. 
Því hin veraldlega stjórn fæst við aðra hluti heldur en evan- 
gelíum.  Valdstjórnin ver ekki sálirnar, heldur líkami manna 08 
líkamleg efni gegn opinberu ofríki, og heldur mönnum í skelj- 
um með sverðinu og líkamlegum hegningum, til að halda frið 
uppi og borgaralegu rjettlæti. 


71 


uparnir aptur, sem jarlar páfans, hafa aðra lægri em- 
bættismenn undir sjer; þeir hafa sömuleiðis hver við 
sinn biskupsstól sín ráð (capitula; kórsbræður), eins 
og nokkurs konar smákonungar. Kirkjan hefur enn 
fremur eins og hið veraldlega ríki, sitt dóms- og fram- 
kvæmdar-vald, beitir útvortis valdi eins og borgaraleg 
stjórn, og gjörir sig þannig að kúgunarstofnun; hún 
hefur hegningarlögbók fyrir sig, dómendur og hegn- 
ingarstofnanir. Rannsóknarrjetturinn og aðfarir hans 
eru ógurlegt dæmi upp á það; og öll þessi verkfæri 
sín getur kirkjan sett í hreifingu með hægu móti, 
svo að þau verða öll samtaka og samvinnandi að 
einu miði. Hin katólska klerkastjórnarbygging er 
þannig svo haglega samsett vjelasmíð, og þessari 
byggingu er stýrt og stjórnað svo kænlega, og því- 
líkri festu og framkvæmd hefur hún náð, að engin 
veraldleg stjórn getur í því tilliti jafnazt við hina 
katólsku kirkjustjórn. Kirkjulöggjöfin (jus canonicum) 
myndaðist fyrst fullkomlega á miðöldunum af venjum 
og siðum, sem urðu að hefð, eins og vant er að vera. 
Þessar venjur urðu að rjetti, hversu fjarlægar sem 
þær kunnu að vera anda kristinnar trúar, og frá dög- 
um Gregoríusar páfa 7. festist þessi kristinrjettur í 
kirkjunni, einkum á 12. og 13. öld, í höndum hinna 
kænu og þrekmiklu páfa, Innócentíusar 3., Gregorí- 
Usar 9. og Alexanders 3., sem langskyggnastir voru 
inn í anda rómversku kirkjunnar. 

En þó rómverska kirkjan þannig lagi alla stjórn 
sína eptir stjórnarlögun veraldlegra ríkja, að greinir 
hún sig þó algjörlega frá öllum öðrum veraldlegum 


72 


ríkjum, og telur öll afskipti veraldlegra höfðingja af 
kirkjustjórninni ranglát og óguðleg. Hún skiptir heim- 
inum í 2 hluta, kirkju og veraldleg ríki, sem hún 
segir að ekkert eigi skylt sín á milli. Kirkjan hefur 
sitt vald beinlínis frá guði, og er hið stöðuga og 
sýnilega aðsetur hinnar guðlegu - valdsfyllingar. Því 
hlýtur og kirkjan sjálfsagt að vera óháð öllu verald- 
legu valdi. Af tryggð við þessa grundvallarreglu 
sína veitir kirkjan jafnan mótspyrnu hvers konar af- 
skiptum veraldlegrar stjórnar af guðlegum lögum kirkj- 
unnar, og telur þau óhæfu og guðleysi, því manna 
lög eigi jafnan að víkja fyrir guðs lögum, það er: 
lögum rómversku kirkjunnar. Af þessu sprettur hinn 
stöðugi ágreiningur eða heldur ófriður milli kirkj- 
unnar og veraldlegrar stjórnar, sem einkum geisaði 
alla miðöldina. Hin guðstjórnarlega hugmynd kat- 
ólsku kirkjunnar, sem er undirstaða klerkastjórnar- 
innar, hlýtur að ala í sjer ælifandi vísi til úlfúðar, 
rígs og haturs milli kirkjulegrar og veraldlegrar 
stjórnar, svo að hin rómverska kirkja hlýtur eptir 
eðli sínu að liggja í sífelldu stríði við allar stjórnir, 
jafnvel þær, sem játa trú kirkjunnar. Og þó þessi 
ófriður sýnist ekki að vera svo mikill nú á dögum, 
það er að skilja: þó kirkjan rómverska gangi ekki 
lengur berserksgang, eins og á miðöldunum, þá er 
það víst, að þessi kyrrð er enginn fullkominn friðar- 
samningur frá hendi kirkjunnar, heldur einungis vopna- 
hlje. Því efnið til ágreinings og fjandskapar liggur 
stöðugt eins og falinn eldur; og þó samningar kom- 
ist á milli kirkju og stjórnar, eins og rómverska kirkj- 


13 


an hefur samið við flesta stjórnendur, er kirkjan 
samt sívakandi og viðbúin að brjóta aptur þessa 
samninga, hve nær sem færi gefst, og ganga á rjett- 
indi veraldlegrar stjórnar, ef hún er ekki einbeitt í 
að verja þau með einurð og fylgi. Það hefur ekki 
tekizt til þessa dags í katólskum ríkjum, að setja 
takmörkin milli hins kirkjulega og veraldlega valds 
með samningum, og getur aldrei tekizt, á meðan 
rómverska kirkjan er rómversk kirkja, það er að skilja: 
á meðan þessi grundvallarvilla er drottnandi, að 
kirkjan sje og eigi að vera ríki af þessum heimi; 
því samkvæmt þeirri stefnu sinni hlýtur hún að vera 
óstöðvandi í ágangi sínum, og finna hjá sjer sífellda 
hvöt til þess, að draga sem flest mál undir sitt dóms- 
vald, og stjórnendur, sem ekki hlýða í blindni, hlýt- 
ur hún að álíta svarna fjandmenn; í stuttu máli: 
eptir allri stefnu sinni og eðli hlýtur rómverska kirkj- 
an að lifa í eilífum ófriði við öll ríki heimsins. 
Einkanlega hlýtur þessi ófriður að vera óumflýjan- 
legur, og sífellt eldkveykjuefni að vera fyrir höndum 
í þeim löndum, þar sem katólskir þegnar lifa undir 
þrótestantiskri stjórn. Hin prótestantiska stjórn er 
eptir skoðun katólsku kirkjunnar villutrúarstjórn, og 
þó hún heiti stjórn, hlýtur hver sanntrúaður katólsk- 
ur maður, eptir skoðun sinnar kirkju, að álíta því- 
líka stjórn ólögmæta og heimildarlausa, og með sjálf- 
um sjer álíta sig enga siðferðislega skuldbindingu 
hafa, að sýna slíkri stjórn þegnlega hlýðni. Allir 
biskupar vinna eið að því, þegar þeir vígjast, að of- 
sckja og bæla niður eptir megni alla villumenn, ó- 
4 


74 


friðarmenn og upphlaupsmenn móti páfanum. Það 
er því eðlilegt, að hver sá biskup, sem settur er í 
prótestantisku landi, finni það helga skyldu sína, að 
reisa skorður við ólyfjan villutrúarinnar, og veita 
mótspyrnu tilskipunum og margri tilhögun frá hendi 
villutrúarstjórnar. Af mörgum dæmum vil jeg til 
færa hjúskaparmál, sem einkanlega hafa verið stöð 
ugt ágreinings- og ófriðar-efni. Hafi katólskir og pró= 
testantar viljað giptast saman, þá hefur katólska 
kirkjan ekki viljað leyfa þess konar hjónaband, nema 
með því skilyrði, að öll börn, sem þau hjón kynnu 
að eiga, yrðu uppfóstruð í katólskri trú, þó annað 
foreldranna væri prótestantiskrar trúarjátningar. Ut 
af þessu hafa risið miklar þrætur, svo að prótestant- 
iskir stjórnendur hafa orðið að skerast í leikinn, og 
fela prótestantiskum prestum að vígja hjónin saman, 
þegar katólskir prestar hafa þverskallazt. 

En rómverska kirkjan nemur ekki staðar við 
það, að standa streitt, og ota fram valdi sínu móti 
hinni veraldlegu stjórn. Hún hlýtur samkvæmt eðli 
sínu og allri stefnu að gjöra tilkall til yfirstjórnar 
yfir öllum ríkjum heimsins, og það gjörir hún einnig. 
Þar eð rómverska kirkjan í öllum sínum athöfnum 
álítur sig sýnilegt verkfæri heilags anda, talar og 
gjörir allt í guðs nafni, og af. fyllingu guðlegs valds, 
hlýtur það sjálfsagt að vera, að vald hennar sje yfir 
öllu öðru sýnilegu valdi. Eins og það guðlega er 
æðra og yfir því mannlega, eins er þá rómverska 
kirkjan yfir öllum veraldlegum stjórnum. Hin verald- 
legu ríki. eiga að lifa í stöðugri barna-auðsveipni og 


15 


undirgefni undir hið heilaga móðurvald rómversku 
kirkjunnar, og lúta henni, sem hinu cósta höfði, sem 
guð hefur sett yfir þau. Hið veraldlega vald er ekki 
sjálfbjarga; það er eins og óvitinn ekki sjálfu sjer 
ráðandi, og því er hið andlega vald kirkjunnar kallað 
til þess, að hafa ráðin fyrir því, kirkjunni ætlað að 
vera um aldur og æfi svaramaður og herra allra ver- 
aldlegra ríkja. Þannig er kirkjan ekki einungis að. 
greind frá veraldlegri stjórn, ekki einungis fjelag sjer 
í borgaralegu fjelagi, heldur ríki yfir því, tilsett af 
guði til að drottna yfir öllum ríkjum heimsins. Róm- 
verska kirkjan býður og prjedikar að vísu hlýðni við 
landstjórana, konunga og stjórnendur, en í rauninni 
eru þó klerkar rómversku kirkjunnar eptir hennar 
skoðun engum vanda bundnir við veraldlega stjórnend- 
ur. Því klerkdómurinn katólski, í hverju landi sem 
hann er, á sinn konung og yfirboðara yfir sjer í 
Rómaborg, þar sem páfinn er; honum, en engum 
jarðneskum konungi, er kennilýðurinn í rauninni háð- 
ur; og komist hinn katólski kennimaður í nokkurn 
vanda, þá á sjálfsagt hlýðnin við rómversku kirkjuna, 
sem æðri, að ganga fyrir hlýðninni við landslögin. 
Samkvæmt kirkjurjetti rómversku kirkjunnar hefur 
kirkjan ein, en engin veraldleg valdstjórn, í höndum 
Sjer rjettinn og valdið til að veita embætti sín og 
stjórna eignum kirkjunnar (ínvestitura).  Klerkdóm- 
urinn er laus við allar borgaralegar kvaðir, allar á- - 
lögur og borgaralegar byrðar (immunitas), og með 
Þessum rjettindum hlýtur klerkdómur katólsku kirkj- 


unnar í öllum löndum að verða háður einungis kirkj- 
a 


76 


unni, en ekki veraldlegri stjórn, og laus allra mála 
við borgaralegt fjelag. Áþreifanleg sönnun fyrir þessu 
og dæmi er eiður sá, sem áður er ávikið að allir 
biskupar vinna hinu páfalega sæti, þegar þeir vígj- 
ast!. Þar er páfanum heitið ótakmarkaðri hlýðni; 
biskuparnir skuldbundnir til að auka vald og dýrð 
páfans móti öllum mönnum, og af fremsta megni að 
ofsækja og bæla niður alla villumenn, og alla sem 
óhlýðnist páfanum, konungi kirkjunnar. þessi eið- 
stafur minnist ekki einu orði á hlýðni biskupanna 
við guð eða skuldbindingu við söfnuðina, og því síð- 
ur á hlýðni þeirra við hina veraldlegu stjórn, rjett 
eins og þeir hefðu losazt við allar veraldlegar þegn- 
skyldur, jafnskjótt og þeir vígðust. Þess vegna hafa 
líka katólskir landsdrottnar á síðari tímum látið bisk- 
upana vinna veraldlegu valdi sjerstaklegan hollustu- 
eið, og ætlað þeim að sameina báða eiða eptir megni. 
Klerkavald rómversku kirkjunnar hlýtur eptir eðli 
sínu, þar eð það er hið sýnilega vald guðdómsins, 
að heimta yfirráðin yfir öllu veraldlegu valdi, og þar 
eð kirkjan hefur skipað stjórn sína eptir fyrirkomulagi 
veraldlegra ríkja, en einskorðar ekki afskipti sín við 
andlega starfsemi, grípur hún sjer til hjálpar einnig 
ytri veraldleg meðul, nauðungar- og kúgunar-meðul, 
til að koma fram tilgangi sínum. Öll miðaldarsagan 
er talandi vottur þessa. Á þessari gullöld páfavalds- 
ins, meðan þjóðir og stjórnir voru bundnar töfra- 
valdi hjátrúarinnar, gat kirkjan í heyranda bljóti 


!) Smbr. Clausen: Catholicisme og Protestantisme, 
bls. 197, þar sem tilfært er aðaliuntakið úr þessum eiðstaf. 


71 


kveðið upp með kröfur sínar, að guð hefði gefið sjer 
yfirráðin yfir öllum konungum jarðarinnar, og fram- 
fylgt þeim í verkinu. Kirkjan, eða konungar kirkj- 
unnar, páfarnir, komu sjer þá við sem fulltrúar guðs, 
eins og Ótakmarkaðir jarðneskir einvaldskonungar í 
yfirgripsmesta skilningi, bæði í kirkjulegum og borg- 
aralegum efnum. Þeir sviptu keisara og konunga 
völdum, og settu aðra í þeirra stað, út býttu löndum 
og ríkjum eins og eign sinni, kúguðu kristnar þjóðir 
með bannfæringum og með því að siga stjórnendum 
á þegna sína, konunga og stjórnendur með því, að 
lýsa yfir þeim stórmælum, og leysa þegnana undan 
hollustueiði við landsdrottna sína, og æsa þá upp í 
móti þeim, eða siga stjórnendum saman, og nota 
þannig hið veraldlega vald til að brjóta sjálft sig 
niður. En eptir að siðabótin sundraði myrkri mið- 
aldanna, og hin prótestantiska trúarjátning leysti hina 
veraldlegu stjórn undan hinu óeðlilega ánauðaroki 
kirkjunnar, og veitti borgaralegu fjelagi aptur eðlilegt 
Írelsi sitt og rjettindi, hefur rómverska kirkjan hlotið 
að hegða sjer öðruvísi, eða velja aðra aðferð að 
minnsta kosti, verða gætnari og hógværari og brynja 
sig þolinmæði. En, þess ber vel að gæta, kirkjan 
hefur að eins tekið stakkaskiptum í aðferð sinni; 
Sinnið er jafnan hið sama. Kirkjan hefur hvergi 
Vikið þumlung enn þá frá grundvallarreglum sínum, 
engu breytt, ekki apturkallað eina lærdómsgrein úr 
lærdómsbyggingu sinni. „Vegna spillingar heimsins“, 
Segir katólska kirkjan, „getur hinn guðlegi rjettur 
kirkjunnar yfir öllum veraldlegum ríkjum ekki komið 


78 


sjer við; guðs lög eru fótum troðin af mannalögum. 
Kirkjan verður því af þessum bágbornu kringum- 
stæðum (injuria temporum) að láta lög sín liggja í 
dái, án þess hún í rauninni slaki í nokkru til um 
þau, en í biðlund og þolinmæði bíða betri tíma, von- 
andi þess, að hún einhvern tíma muni geta komið 
fram fullum rjetti sínum“. Rómverska kirkjan hefur 
líka sýnt það frá dögum siðabótarinnar, að hún ekki 
hefur verið sofandi, heldur vakandi; hún hefur jafn- 
an komið sjer við, hve nær sem færi hefur gefizt, 
notað hverjar kringumstæður, alla krapta, hverja breyt- 
ingu tímanna á hyggilegasta hátt í sína þjónustu; 
og því, sem hún á miðöldunum náði með yfirgangi 
og kirkjulegu ofbeldi, hefur henni opt tekizt á síðari 
tímum að ná með krókum og vjelabrögðum. Það má 
því fullyrða, að ef menn gætu hugsað sjer sömu 
kringumstæður nú sem á miðöldunum, sama ástand 
hjá þjóðunum og í borgaralegu fjelagi, eins og þá 
var, þá mundi miðöldin rísa aptur upp úr gröf sinni, 
og leggjast yfir þjóðirnar með hinu forna páfálega 
haróstjórnaroki og klerkslegu hjátrúarmyrkri, eins og 
Ítalía, Spánn og Portúgal eru vottur um á vorunt 
dögum, þar sem rómverska katólskan er í blóma sín- 
um, eins og henni er auðið á þessum tímum, því 
hin rómverska katólska er í eðli sínu eilíft miðalda- . 
myrkur. 

Lærdómur rómversku katólsku kirkjunnar um 
kirkjuvaldið sem klerkavald er, eins og áður er sagt, - 
hyrningarsteinn kirkjubyggingarinnar; því með þeim 
lærdómi er kirkjan gjörð að sýnilegu guðstjórnarvaldi 


79 


í heiminum. „Klerkdómurinn er hinn útvaldi lýður 
guðs (y%fjpoc), hlutskipti drottins, sem í umboði hans 
á að stjórna hinum óvígðu, lýðnum (3206), leikmönn- 
unum. En þegar nú því næst klerkdómurinn er skoð- 
aður í samanburði við sjálfan sig, innibindur hann í 
sjer ýmisleg stig, eptir hinum ýmislegu vígslum, æðri 
og lægri. Eptir þeim skiptist hann í æðri klerkdóm 
(elerus major): biskupa (episcopi), presta (presbyte- 
ri), djákna (diaconi), súbdjákna (subdiaconi), og 
lægri klerkdóm (clerus minor): acoluthi, exorcistae, 
lectores, ostiarii; hverju þessu embætti ber sín vígsla 
fyrir sig. Lægri klerkdómurinn er í rauninni kirkju- 
þjónar; æðri klerkdómurinn myndar hið eiginlega 
klerkavald, og biskupsembættið er kóróna klerkdóms- 
ins, og innibindur í sjer öll lægri vígslustig. Bisk- 
upsembættið er því í rauninni kirkjan, og allir bisk- 
upar. kirkjunnar samtals eru líkami kirkjunnar, og 
hafa sem fulltrúar hennar kirkjuvaldið á hendi, og 
þar sem biskupar kirkjunnar eru saman komnir á 
kirkjufundunum,: hafa menn kirkjuna í lifandi heild 
fyrir augum sjer. En þvílík eining er þó ekki í alla 
staði hentug eða fullkomlega næg eining. Því kirkju- 
fundirnir eru ekki jafnan saman komnir. - Kirkjan 
verður því að leita eptir fastari og áreiðanlegri ein- 
ingu á einhverjum einum stað, og hjá einum manni, 
Sem er fulltrúi alls kirkjuvaldsins, og einn hefur í 
höndum sjer fyllingu alls biskupsdæmis kirkjunnar, 
Eða er allsherjarbiskup kristninnar. Þetta vald er 
Yfirbiskupsdæmi biskupsins í Rómaborg. Lærdómur- 
inn um klerkavaldið leiðir beinlínis til þessa lærdóms, 


80 


til hugmyndarinnar um kirkjuvaldið eins og ótak- 
markaða einvaldskirkjustjórn í einum sýnilegum kirkju- 
konungi. Þetta sýnilega yfirbiskupsvald er nú, segir 
katólska kirkjan, guðleg stofnun, eins og kirkjan sjálf. 
Því var það, að Kristur fjekk Pjetri postula í hendur 
lyklavaldið meðal postulanna, og gjörði hann að yfir- 
postula hinna; Matt. 16, 18., 19.; Jóh. 21, 15. Nú 
ályktar katólska kirkjan enn fremur, að biskupinn í 
Rómaborg sje það sama meðal biskupa kirkjunnar, 
sem Pjetur hafi verið meðal postulanna, sökum þess 
að yfirbiskupsdæmi Pjeturs (prímatus Petri) hafi 
gengið að erfðum til biskupsins í Rómaborg sam- 
kvæmt guðlegri tilskipun; þar af leiði, að rómverski 
biskupinn, eptirmaður Pjeturs, sje hið sýnilega höfuð 
kirkjunnar, eins og Kristur hið ósýnilega, og sje sett- 
ur af Kristi sjálfum sem jarl hans, til að stjórna 
kirkjunni og halda henni saman'. Yfirbiskupsdæmi 
páfans er þannig, eins og katólskir segja, að guðleg- 
um lögum (jure divino), og er ekki fólgið einungis 
í æðstu metorðum, æðstu biskupstign, heldur í ótak- 


1) „Sanctam catholicam et apostolicam Romanam 
ecelesiam „omnium ecclesiarum matrem et magist- 
ram agnosco, Romanoque pontifici, b. Petri aposto= 
lorum principis successori ac Jesu Christi vicario 
veram obedientiam spondeo et juro“. Prof. fidei. 

Þþ. e.: Eg játa hina helgu, almennilegu og postullegu róm- 
versku kirkju, að hún sje móðir og meistari allra kirkna, og 
heiti og sver sanna hlýðni hinum rómverska æðsta presti, eptir- 
manni hins sæla Pjeturs, fyirliða postulanna, og jarli Jesú 
Krists. 


g1 


markaðri yfirstjórn". Páfinn er, sem konungur kristn- 
innar, hafinn yfir allt jaróneskt vald, guði einum 
undirgefinn; fylling alls kirkjuvalds býr í honum?. 
Prótestantiska kirkjan neitar þverlega þessum 
lærdómi rómversku kirkjunnar um yfirpostuladæmi 
Pieturs, og þá því fremur þeirri ályktun, sem kirkj- 
an rómverska dregur af þessum lærdómi um yfirstjórn 
rómversku biskupanna sem eptirmanna hans, með því 
þessi lærdómur hafi enga fótfestu í nýja testamentinu. 
Prótestantiska kirkjan neitar að vísu ekki, að Pjetur, 
eptir bendingu guðspjallanna, hafi í vissum skilningi 
verið oddviti postulanna (primus inter pares), hafi 
verið í sjerlegum metum meðal postulanna hjá lausn- 
aranum, og notið sjerlegs álits í söfnuði kristinna 
vegna trúarstyrkleika og mikilla andlegra kosta og 
náðargáfna. En þessir yfirburðir og álit veittu hon 
um engin ytri yfirráð eða veraldlega yfirstjórn yfir 


1) „Unus est ejus rector et gubernator, invísibilis 
quidem Christus; visibilis autem ís, qui Romanam 
cathedram Petri, apostolorum prineipis, legitimus 
successor tenel“. Catech. Rom. 

Þ. e.: Einn er hennar konungur og stjórnari, ósýnilegur 
Kristur; en sá sýnilegur, sem situr í kennimannsstól Pjeturs í 
Róm, oddvita postulanna, og er löglegur eptirmaður hans. 

2) „De eo fuit omnium patrum sententia con- 
sentiens, hoc visibile caput ad unitatem ecclesiae 
constituendam et conservandam necessarium fuisse“, 
Catech. Kom. 

Þ. e.: Um það hefur öllum feðrunum komið saman í einu 
hljóði, að þetta sýnilega höfuð hafi verið nauðsynlegt, til að 
koma upp og verja einingu kirkjunnar. 


82 


hinum postulunum, eins og rómverska kirkjan vill 
ranglega teygja út úr orðum nýja testamentisins; því 
Pjetur er þar ávarpaður í nafni allra postulanna, og 
það vald, sem Kristur heitir Pjetri, Matt. 16, 18.,19., 
það sama vald gefur hann og öllum hinum postulum 
sínum sömuleiðis Matt. 18, 18.,19.; það er að skilja: 
drottinn hefur gefið lyklavaldið allri hinni trúuðu 
kirkju, en engum einstökum manni!. Því síður gef- 
ur heilög ritning nokkurstaðar fyrirheiti um, að em- 
bætti Pjeturs skyldi ganga með erfðum til einshvers 
eins biskups eins og kirkjulegur konungdómur, og 
rómverska kirkjan gjörir sjer heldur ekki far um, að 
færa biflíustaði fyrir því, en grípur heldur til sögu- 


2) „In omnibus illis dietis Petrus sustinet per- 
sonam totius coelus apostolorum, sicut ex textu 
apparet. Nam Christus non interrogat unum Pe- 
trum, sed ait: vos quem me esse dicitis? et quod 
singulari numero dicitur: tibi dabo claves, alibi 
plurali numero dicitur ; haec verba testantur pari- 
ter omnibus apostolis tradi elaves, et pariter omnes 
mitti apostolos. Ad haec necesse est fateri, quod 
claves non ad personam uníus eerti hominis, sed 
ad ecclesiam pertineant“. Art. Smal. 

Þ. e.: Á öllum þessum stöðum gengur Pjetur í stað allra 
postulanna, eins og sjest af sambandinu. „því Kristur spyr ekki 
Pjetur einan, heldur segir: hvern segið þjer mig að vera? og 
það, sem sagt er til eins: jeg mun gefa þjer lyklana, er á öðr- 
um stöðum sagt til fleiri; þessi orð sýna, að lyklarnir eru 
fengnir jafnt öllum postulunum, og að þeir eru sendir allir 
jafnt. Eptir þessu verða menn að játa, að lyklavaldið ber eng- 
um einum vissum manni, heldur allri kirkjunni. 


83 


legra vitnisburða, því kirkjunnar vitnisburðir og sið- 
venjur eru, að hennar áliti, eins gildur grundvöllur 
sannleikans, sem ritningarinnar vitnisburður, eins og 
síðar mun verða talað um. Kirkjan leggur því hjer 
til grundvallar lærdóminn um hið stöðuga áframhald 
biskupsdæmisins rómverska frá Pjetri postula (swe- 
cessio apostolica). Pjetur á að hafa verið fyrstur 
Þiskup í Róm í 25 ár sem yfirbiskup kirkjunnar. 
Þess vegna hefur sá siður verið, að enginn páfi hef- 
ur tekið sjer Pjeturs nafn í virðingarskyni við hinn 
mikla postula, þar sem þó 5 hafa borið Páls nafn. 
Enginn páfi hefur heldur setið 25 ár að völdum, og 
sá siður er við hafður, þegar nýr páfi er kosinn, að 
ávarpa hann þessum orðum: „Non videbis annos 
Petri“ (þú munt ekki sjá ár Pjeturs). Biskuparððin í 
Rómaborg á enn fremur að vera óslitin upp að Pjetri. 
En hjer vill nú svo illa til, að vitnisburðir sögunnar 
bregðast einnig. Það verður ekki sannað, að Pjetur 
postuli hafi nokkurn tíma verið biskup í Rómaborg. 
Elztu kirkjufeður, sem jafnvel tala um píslardauða 
Pjeturs í Róm, nefna aldrei, að hann hafi verið þar 
biskup, og því síður yfirbiskup allrar kristninnar. 
Enn fremur er biskuparöðin í Rómaborg óviss og óá- 
reiðanleg; því vitnisburðum sögunnar ber ekki saman 
um, hverjir hafi verið næstu eptirmenn Pjeturs. Sumir 
páfarnir hafa þar að auki verið ólöglega kosnir á 
móti kirkjulögunum, og eru þó taldir í páfaröðinni. 
Kirkjufundurinn í Costnitz sleit hina lögmætu páfa- 
röð, með því að setja páfann frá völdum, og kjósa 
sjálfur nýjan páfa móti ströngum kirkjulögum. Á 


84 


dögum kirkjusundrungarinnar (schisma papale), þegar 
2 voru páfar, annar í Róm, hinn í Avignon, sem lýstu 
stórmælum hvor yfir annan, játa katólskir lögfræð- 
ingar sjálfir að ómögulegt sje að skera úr því, hvor 
verið hafi hinn rjetti páfi, en segja, að kirkjan verði 
að láta sjer nægja þessa sannfæringu, að annarhvor 
hafi verið sannur páfi. En þetta er hörð huggunargrein; 
kirkjan er hjer komin í þær kröggur, sem ekki verð- 
ur komizt út úr. Því þegar áreiðanleg merki vanta 
til þess, að að greina hinn sanna páfa frá villupáfan- 
um, þá hefur kirkjan enga fullvissu fyrir því, að hún 
kunni ekki að hafa aðhyllzt villupáfann, og hafnað 
þeim sanna, hallað sjer að anda lyginnar, en yfir- 
gefið anda sannleikans, og kirkjan hefur um 2 kosti 
að velja, annaðhvort að segja, að heilagur andi hafi 
brugðizt sjer, með því hann lætur hana ekki hafa 
fulla vissu fyrir, hver eða hvar sje hinn sanni páfi, 
eða hún verður að játa, að grundvallarlærdómur kirkj- 
unnar um sýnilegan jarðneskan kirkjukonung sje mann- 
legur heilaspuni. 

Eins og því prótestantiska kirkjan neitar því, að 
lærdómurinn um sýnilegt kirkjulegt yfirbiskupsdæmi 
hafi nokkra átyllu í ritningunni, eins sýnir hún af 
sögunni, að hin postullega fornkirkja hefur ekkert 
þekkt til þessa lærdóms um páfalega einvaldsstjórn. 
Þar á móti sýnir kirkjusagan, þegar hún er rjett 
skilin, að ytri yfirráð rómversku biskupanna yfir öör- 
um biskupsstólum hafa myndazt smátt og smátt frá 
litlum upptökum, eptir því sem kirkjan færðist meir 
og meir að ytri veraldlegri stefnu í öllum efnum sín- 


85 


um, og hún í stjórnarlögun sinni fór að leita eptir 
einvaldsstjórn. Einstöku kirkjufeður á 3. og 4. öld, 
t. a. m. Írenæus, { 202, Cypríanus, { 258, August- 
ínus, 430, og Híerónýmus, þ 420, minnast á bisk- 
upsstólinn í Rómaborg sem helzta biskupssæti kirkj- 
unnar, en einungis vegna þess, að sagan sagði, að 
Pjetur postuli hefði dvalið þar, og orðið þar píslar- 
vottur. Þetta álit fór síðan vaxandi öld eptir öld. 
Að því stuðluðu margar ástæður, ytri oginnri. Róm- 
versku biskuparnir voru stjórnkænir menn;/ verald- 
legt vald studdi þá opt; allar kringumstæður notuðu 
rómversku biskuparnir hyggilega rómverska stólnum 
í hag, og þeir byggðu trúlega hver fram af öðrum 
ofan á þann grundvöll, sem lagður var. Þannig var 
byggingin ekki stofnuð öll í einu; hún var lengi í 
smíðum, margar aldir, kynslóð eptir kynslóð, þangað 
til hún á miðöldunum var orðin svo risavaxin, að hún 
mændi upp yfir öll önnur ríki, og rómversku biskup- 
arnir, sem þá voru farnir að kalla sig páfa (feður 
kristninnar), höfðu höfuð og herðar yfir alla konunga 
jarðarinnar. Prótestantar segja því með fullum rjetti, 
að rómverska kirkjan afbaki söguna alveg, þegar hún 
eignar það elztu tímum kirkjunnar, sem sagan sjálf 
Sýnir að löngu síðar varð að venju og vana, og vill 
byggja það á guðlegum rjetti, sem hún hefur fengið 
á mannlegan hátt, og að mannlegum lögum. því 
kirkjulegt vald sitt hefur hún fengið smátt og smátt; 
og hið veraldlega vald kirkjunnar hefur upptök sín 
á 8.öld; það hefur hún fengið fyrir náð veraldlegra 
höfðingja, þeirra feðga: Pipins litla og Karls mikla 


86 


(Karlamagnúsar) Frakkakonunga. Með því móti má 
að vísu játa það, að páfinn sje veraldlegur höfðingi 
í ríki sínu, sem hann hefur fengið að mannlegum 
lögum; en að hann hafi yfirbiskupsdæmi sitt eptir 
tilskipun Krists, og þar af leiðandi yfirstjórnarvald 
að gnólegum lögum, það er bæði á móti lærdómi 
nýja testamentisins og skýlausum vitnisburði sögunn- 
ar; þess vegna neita prótestantar því algjörlega. 
Þannig lítur Melanchthon á þetta mál víða í ritum 
sínum, og þannig verða orð hans að skiljast, þegar 
hann skrifaði undir smalkaldisku greinarnar, „að 
menn geti játað páfanum cðri tign (superioritatem); 
heldur en öðrum biskupum að manna lögum“ 
(jure humano). En að þvílíkum kostum getur róm- 
verska kirkjan ekki gengið, nema með því að kippa 
grundvellinum undan kirkjubyggingunni, og fella nið- 
ur Í grunn alla hina miklu páfavaldsbyggingu; því 
kirkjan veit vel, að lærdómur hennar um guðlega 
stofnun  páfavaldsins er hyrningarsteinninn undir 
kirkjubyggingunni; henni er það fullkomlega ljóst, að 
kirkjan hefur náð því valdi, sem hún hefur náð, ein- 
ungis með því, að henni hefur tekizt að tæla mið- 
öldina, og telja kristnum löndum trú um, að róm- 
versku biskuparnir væru, sem eptirmenn Pjeturs post- 
ula, settir af guði, tilað vera sýnilegir og ótakmark- 
aðir einvaldsstjórar kirkjunnar. 

Með þessum lærdómi um kirkjuvaldið sem ótak- 
markað einvaldsríki í einum sýnilegum kirkjukonungi 
er lærdómsbyggingu kirkjunnar um kirkjuvaldið sem 
klerkavald lokið. En hjér, þegar hin katólska kirkju- 


87 


bygging er komin á sitt æðsta stig, fer hún að brjóta 
sjálfa sig niður, og lærdómsbyggingin að komast í 
mótsögn við sjálfa sig. Því þegar það fer að verða 
umtalsefni, hvernig hið kirkjulega allsherjarvald eigi 
að birtast sem ytra stjórnar- og framkvæmdar-vald, 
byrjar ágreiningurinn í katólsku kirkjunni sjálfri. 
Tveir flokkar hafa risið upp hvor á móti öðrum, og 
komið fram hvor með sína lærdómsbyggingu. Annar 
þessara, páfaflokkurinn (Curialistar!), játar páfann 
einan sem ótakmarkaðan einvaldsbiskup kirkjunnar, til 
þess settan af guði. Hinn flokkurinn, biskupaflokk- 
urinn (Episcopalistar), álítur þar á móti engan einn 
biskup ótakmarkaðan konung kirkjunnar, heldur sje 
æðsta kirkjustjórnin í höndum allra biskupa kirkj- 
unnar í einingu, og að því sjeu hinir almennu kirkju- 
fundir, þar sem biskupar kirkjunnar eru saman komn- 
ir, hið æðsta löggjafar- og stjórnar-vald hennar. Fyrst 
skal þá talað um lærdómsbyggingu páfaflokksins. 
Þessi flokkur er hinn rjetttrúaði kirkjuflokkur í 
rómversku kirkjunni, því hann fylgir páfanum sjálf- 
um.  Grundvallarkenning hans er í stuttu máli þessi, 
að þar sem páfinn sje, þar sje líka kirkjan (ubi papa, 
ibi ecelesia). Þar af leiðir 1, að páfinn er í trúar- 
efnum útbúinn guðlegri vissu; honum getur ekki 
skjátlazt í kirkjulegum trúarlærdómum. Vegna þessa 
óbrigtula áreiðanlegleika (infallibilitas) getur hann, 


1) þeir hafa nafn sitt af curia, höll eða hirð páfans, páfa- 
garður. Forfeður vorir sögðu ýmist: að „fara út í cúríam“, 
eða „út í páfagarð“, um þá, sem heimsóttu páfann; og má þá 
kalla Gurialista: páfaflokk, páfamenn, eða páfagarðsmenn. 


88 


þegar trúarstríð koma upp í kirkjunni, að greint 
sannleikann frá villunni, og lýst bannfæringu yfir villu- 
trúarmenn. þessi kenning er alveg samkvæm trúar- 
lærdóminum um kirkjuna. Því þar eð kirkjan eignar 
sjer guðlegan myndugleika, hlýtur hún og að eigna 
páfanum, sem ber í sjer alla fyllingu kirkjunnar, 
sama guðdómlega eiginlegleika, að vera hafinn yfir 
alla villu. Guðfræðingar kirkjunnar eigna því páf- 
anum óbrigðulan áreiðanlegleika jafnan, þegar hann 
talar úr páfasætinu (ex cathedra), það er að skilja: 
þegar hann í embættisnafni, sem páfi, kveður upp 
úrskurð sinn. 

Prótestantar geta ekki annað en talið slíka kenn- 
ingu guðlöstunarorð, sprottin af hinu ókristilega sam- 
blandi rómversku kirkjunnar á sýnilegri og ósýni- 
legri kirkju, sem hlýtur að leiða til þess, að afneita 
Kristi, hinum eilífa konungi kirkjunnar, en hefja í 
hans stað aptur til konunglegrar tignar breyskan og 
syndugan mann. Því það er grundvallarlærðómur 
kristindómsins, að Kristur einn sje vegurinn og sann- 
leikurinn, og því er það óguðleg og ókristileg villa, 
að eigna nokkrum manni það, sem Kristi einum til 
heyrir; það er að kollvarpa og afneita tign Krists, 
sem einn er hinn fullkomni spámaður, frelsari og 
sáluhjálpari?. Þetta er líka þvert á móti allri sögu 


1) „Hinc sequitur,  omnia quae papa ex tam 
arroganie, temeraria, mendace, blasphema et furto 
arrepta potestate suscepit et fecit, et adhuc facit, 
fuisse et esse mere diabolica acta et instituta ad 
perditionem totius sanctae ecclestae catholicae, seu 


A 


89 


og reynslu; því sagan hefur sýnt, að páfarnir, eins 
og hver annar, hafa villzt frá hinni sönnu trú, og 
flækzt inn í villulærdóm, og sumir þeirra hafa því 
verið settir frá páfalegri tign. Líberíus biskup í 
Róm flæktist inn í Aríusar villu; Zósímus biskup 
fjellst á  villulærdóm Pelagíusar; Hónóríus var 
bannfærður fyrir villutrú monoteleta. Jóhannes páfi 
23. var meðal annars ákærður fyrir villutrú á fund- 
inum í Costnitz, og þar kvað kirkjan upp með þá 
grundvallarreglu, að páfann mætti setja frá völdum 
vegna villutrúar, og staðfesti það með aðferð sinni, 
með því að víkja 3 páfum í einu frá völdum. Guð- 
fræðingar kirkjunnar hafa að vísu reynt til, að bjarga 
þessu við með ýmsum krókaútleggingum, t. a. m. 
Bellarmin kardináli með því, að gjöra mun á páfan- 
um sem manni og páfa. „Páfinn getur að vísu“, segir 
hann, „ratað í villutrú, en jafnskjótt og hann sýkist 
af eitri villunnar, hættir hann að vera páfi; hann er 
þá dæmdur frá af guði, og dómur kirkjunnar er ein- 
ungis auglýsing þessa úrskurðar“. En þvílík króka- 
leið er auðsjáanlega þýðingarlaus, og getur að engu 


christianae, et ad destructionem primi et praeei- 
pui articuli de redemptione facta per Jesum Chri- 
stum“. Art. Smal. 

þ. e: Af þessu leiðir, að allt það, sem páfinn með svo 
ofstopamiklum, heimildarlausum, sviksamlegum, óguðlegum og 
bjófslegum yfirgangi hefur hrifið sjer, ráðizt í, og gjört, og gjörir 
enn þá, eru einberar djöfullegar athafnir og tilskipanir, allri 
heilagri, almennilegri eða kristilegri kirkju til glötunar, og til 
að brjóta niður hina fyrstu og helztu trúargrein, um endur- 
lausnina, sem Jesús Kristur hefur afrekað. 


90 


liði orðið kirkjunni; því sje páfanafnið sjállt, eða hin 
ytri páfalega tign, ekki fullnæg sönnun og heimild 
fyrir óbrigðulum áreiðanlegleika páfans, þá hafa menn 
engin merki, til að fara eptir; menn geta þá allt af 
vefengt og tortryggt trúarmyndugleika "páfans; hinn 
helgi faðir í Róm getur allt af, eins og hver annar 
maður, verið grunaður, ekki einungis um rjetta trú, 
heldur líka um gæzku. 

2. er páfinn, eptir kenningu páfaflokksins, alls- 
herjarbiskup  (epíscopus universalis). Í tilliti til 
stjórnar og framkvæmdar er hann það sama fyrir 
kirkjuna alla, sem hver biskup fyrir sitt biskups- 
dæmi. Hann er yfirboðinn öllum kirkjufundam, eins 
hinum almennu, sem eru fulltrúafundir allrar kristn- 
innar; hann á engan dómara yfir sjer, og hefur ekki 
ábyrgð fyrir öðrum en guði og samvizku sinni. Hið 
páfalega vald er, eptir þessari skoðun, ekki einungis 
kirkjuleg einvaldsstjórn, heldur algjörlega ótakmarkað 
einveldi. Samkvæmt því er hann ekki einungis æðsti 
biskup, heldur í ranninni sá eini biskup kirkjunnar, 
því allir aðrir biskupar eru, eins og undirembættis- 
menn páfans, hans önnur hönd (ín partem sollicitu- 
dinis), þ. e.: fulltrúar eða umboðsmenn hans. Páfinn 
er eptirmaður Pjeturs postula, og hefur tekið í arf 
frá honum lyklavald himnaríkis, því er hann ótak- 
markaður konungur kirkjunnar. Af þessari fyllingn 
valds síns (plenitudo potestatis) getur páfinn gripið 
fram fyrir hendur á hverjum biskupi, þegar hann 
vill, og svipt hann allri stjórn. Páfinn hefur þá einn 
löggjafarvald; úrskurðir páfans (decreta) eru 


91 


kirkjulög, og ákvarðanir kirkjufundanna (canones) eru 
fyrst lög, þegar páfinn hefur staðfest þær, eða gefið 
þeim lagagildi, og hann einn getur, sem konungur 
kirkjunnar, gjört samninga fyrir hennar hönd við ver- 
aldlega höfðingja. Páfinn hefur enn fremur hið æðsta 
dómsvald í höndum sjer; öll heldri mál verða að 
liggja undir hans dóm, einkanlega öll biskupamál, 
og því hljóta þeir allir að fara til Rómaborgar, og 
verja mál sitt fyrir dómstóli páfans, ef mál er sótt 
á hendur þeim. Samkvæmt þessu má þá skjóta öll- 
um málum frá lýðbiskupum landskirknanna undir úr- 
skurð páfans til Rómaborgar undan dómi erkibiskup- 
anna. Með þessu móti dregur páfinn allt dómsvald 
til sín, og gjörir að engu vald þjóðkirknanna; og það 
er kunnugt, hversu páfarnir notuðu þetta svo kallaða 
guðlega vald sitt á miðöldunum, svo að það varð að 
óbærilegu harðstjórnaroki; einkanlega á 14. og 15. 
öld, þegar páfavaldið var orðið gjörspillt, beittu þeir 
því ekki einungis til þess, að kúga fje út úr ein- 
stökum mönnum, heldur og til þess, að leggja ó- 
bærilegar álögur á þjóðkirkjurnar, og með því móti 
fjeflettu þeir kristin lönd undir því yfirskyni, að öllu 
því fje væri safnað guðs vegna, í þarfir hins postul- 
lega. sætis í Rómaborg, þar sem það þó í rauninni 
tann allt í hina botnlausu pyngju páfanna, og gekk 
í þarfir óstjórnlegs munaðar við páfahirðina í Róm. 
Páfinn hefur sömuleiðis hið æðsta framkvæmdar- 
Vald; hann einn hefur rjett til að taka í helgra 
Manna tölu (jus canonisationis), að leysa menn und- 
an lögunum (jus dispensationis), t. a. m. leysa alla 


92 


2 


meinbugi í hjúskaparmálum (impedimenta), leyfa 
biskupum að hafa fleiri kirkjuembætti en eitt, „því 
þar eð páfinn er stjórnari kirkjulaganna, gjörir hann 
þeim engan órjett, þó hann leysi menn undan þeim“, 
eins og Innócentíus páfi 3. sagði forðum?. Páfinn hef- 
ur enn fremur rjett til, að veita öll kirkjuembætti, 
stofna ný biskupsdæmi, og ákveða takmörk þeirra, 
setja erkibiskupa og biskupa og alla þjóna kirkj- 
unnar frá embættum, eða flytja þá eptir vild, leysa 
lýðbiskupa og ábóta klaustranna undan yfirstjórn erki- 
biskupanna, og leyfa þeim að skjóta sjer beinlínis 
undir páfann. Samkvæmt þessu vinna allir biskupar, 
þegar þeir vígjast, páfanum hollustueið, sem ótak- 
mörkuðum yfirmanni sínum. Í þessum eiði er hvorki 
minnzt á hlýðni við guð, kirkjuna, eða landstjórann, 
heldur lofað, að verja heiður, álit, rjett og einkaleyfi 
rómverska stólsins og páfans, og hlýðnast úrskurðum, 
tilskipunum og setningum hins helga föður; sömu- 
leiðis skuldbindur þessi eiður biskupana til að heim- 
sækja 3. hvert ár hinn helga Pjetur (visitare limina 
apostolorum), til þess að gjöra páfanum, herra sín- 
um, grein fyrir embættisstjórn sinni, og öllu, sem 
kirkjumál snertir. þessi eiðstafur sýnir ljósast, að 
páfinn er skoðaður sem ótakmarkaður einvaldsstjóri 
kirkjunnar, og biskuparnir einungis sem ljensmenn 
hans, sem skyldir eru að vinna honum hollustueið, 
eins og jarlar konungum sínum, og því er það líka 


1) „Papa cum sit moderator canonum, juri non 
faeit injuriam, si dispensat“. 


93 


í alla staði eðlilegt, að biskupar rómversku kirkj- 
unnar kalli sig „biskupa af náð postullegs sætis“ 
(episcopi gratia apostolicae sedis). 

3. Í tilliti til veraldlegra stjórnanda eignar þessi 
flokkur páfanum yfirstjórn yfir öllum konungum eptir 
þeirri grundvallarreglu, að það guðlega sje æðra en 
það mannlega, og þar eð páfavaldið sje guðleg stofn- 
un, þá sje páfinn, sem umboðsmaður guðs, jarónesk- 
ur einvaldsstjóri í orðsins yfirgripsmestu þýðingu, 
bæði í kirkjulegri og veraldlegri stjórn. Samkvæmt 
þessu heimtar páfinn, að hann sje játaður andlegur 
faðir og yfirboðari allra höfðingja og konunga Þeir 
hafa ekkert ríki eða vald nema af náð páfans, því á 
hann að staðfesta tign þeirra, og hefur rjett til, að 
skipa konunga og keisara til ríkja, og svipta þá ríkj- 
um og konunglegri tign. Það er kunnugt, hversu, 
Þáfarnir framfylgdu þessari grundvallarreglu allt frá 
dögum Gregoríusar 7. við alla kristna höfðingja, og 
hve óguðlegum brögðum þeir beittu, til að kúga þá 
undir harðstjórnarok kirkjunnar, lýstu yfir þá stór- 
mælum, leystu þegnana undan hollustueið sínum við 
þá, og siguðu þannig saman þegnum og landsdrottn- 
um, svo að allt komst í uppnám í borgaralegu fje- 
lagi, öll stjórn fór út um þúfur, og hinar ógæfusömu 
bjóðir, sem urðu að leiksopp í höndum páfalegrar 
haróstjórnar og vjelabragða, slitu sjer út í blóðugum 
borgarastyrjöldum, sem enduðu optast með því, að 
allt borgaralegt og andlegt frelsi þeirra lagðist í dá, 
en kirkjulegt einveldi lagði með járnhendi fjötur á 
andlegt líf þeirra, bæði í kirkjulegum og borgaralegum 


94 


efnum. - Þessir tímar eru nú að vísu liðnir fyrir löngu, 
hvað framkvæmdina snertir; rómverska kirkjan þorir 
ekki að fara með sama yfirgangi nú sem fyr, því hún 
getur það ekki; páfinn hefur ekki vald eða krapta 
til að ganga í berhögg við. veraldlega höfðingja með 
veraldlegum vopnum, til að kúga þá til hlýðni. En 
andi, stefna og kröfur páfanna standa enn þá óhagg- 
aðar; þeir hafa ekkert slakað til, hvað rjettarkröfurn- 
ar snertir, því þó rómverska kirkjan hljóti opt að 
beygja sig í viðskiptum við veraldlega höfðingja, þá 
hatar hún alla tilhliðrun í hjarta sínu, en sýnir hana 
nauðbeygð, af því hún verður að segja eins og Guð- 
mundur biskup góði forðum: „Nú má jeg ekki, vesal- 
ingurinn minn“. Ljós dæmi upp á þetta, og sönn- 
un þess, að páfarnir heimti sjer enn þá yfirráð yfir 
veraldlegum ríkjum, er aðferð ýmissa þrekmikilla 
páfa síðari tíma, jafnvel frá þessari öld. Þannig 
kvartar Píus páfi 7. í erindisbrjefi sendiboða síns í 
Vínarborg 1805 yfir því með þungum orðum, „að 
kirkjan, brúður Jesú Krists, sje á þessum spilltu tím- 
um í slíku niðurlægingarstandi, að hún geti ekki 
tekið sjer til umtals, því síður framfylgt hinum hei- 
laga fornrjetti sínum, að setja frá ríkjum 
villutrúarhöfðingja, sem óhlýðnist trúnni; en 
þó kirkjan geti ekki fullnægt þessum rjetti sínum, 
að svipta villuhöfðingja löndum, þá megi hún ekki 
nokkru sinni gefa samþykki sitt til þess, að hún sjálf 
verði fyrir tjóni, með því að játa slíkum mönnum 
ríki og lönd“. Þessi sami páfi lýsti, eins og kunn- 
ugt er, stórmælum yfir Napóleon keisara mikla og 


95 


aðstoðarmenn hans 1809, og í bannfæringarskrá páf- 
ans segir svo: „Þjer skuluð vita, að þjer eruð eptir 
guðs lögum undirgefnir voru valdi, nema að svo sje, 
að holdið eigi að ráða fyrir andanum, jarðarinnar 
gagn að ganga fyrir gagni himinsins“. Þetta sýnir, 
að páfarnir hafa ekki gleymt kröfum sínum, en bíða 
betri tíma og sitja um að fylgja fram rjetti sínum, 
hve nær sem færi gefst, sem yfirbjóðendur allra 
veraldlegra ríkja og höfðingja. Eptir þessari grund- 
vallarreglu er það sjálfsagt, að páfinn hlýtur, eins og 
hver höfðingi, að hafa sitt ríki sjer til veraldlegra 
umráða, eiga sitt kirkjuríki, og hafa þar á hendi 
sameinaða hina cóstu kirkjulega og veraldlegu stjórn. 
Þess vegna á guð sjálfur að hafa gefið Pjetri post- 
ula ríki og lönd sjer í Ítalíu, sem guðhræddir höfð- 
ingjar veraldlegir hafa stundum aukið með gjöfum í 
þakklætisskyni við hið postullega sæti, og þetta ríki 
á að hafa gengið að erfðum til páfanna sem eptir- 
manna Pjeturs postula að guðlegum rjetti, sem arí- 
leifð seti. Pjeturs (patrimonium Petri), þó sagan 
sýni, að páfarnir hafi fengið þetta að mannlegum 
-Tjetti, fyrir náð veraldlegra höfðingja á 8. öld. 

Þetta er stutt ágrip af lærdómsbyggingu páfa- 
Ílokksins um hið kirkjulega einveldi páfans. þessi 
mikilfenglega bygging hefur ekki orðið til allt í einu; 
hún hefur lengi verið í smíðum. Rómversku bisk- 
uparnir hafa þegar frá öndverðu, hver fram af öðr- 
um, öld eptir öld, unnið að hinu sama miði, lagzt 
Samhuga og í sama anda á það, að hefja vald róm- 
Verska biskupsstólsins til ótakmarkaðs páfalegs ein- 


96 


veldis. Þetta tókst á miðöldunum eptir daga Gre- 
goríusar 7. Í byrjun 13. aldar, þegar Innócentíus 3. 
var páfi, stóð hin stórkostlega kirkjubygging algjör. 
Páfarnir höfðu kúgað þjóðir og konunga til hlýðni, 
og þannig fram fylgt í verki kröfum sínum, að þeir 
væru allsherjar- einvaldsstjórar á jörðu. Þetta páfa- 
lega allsherjarveldi fjekk þá upp frá því fastari fót- 
festu; það varð ekki einungis að vana, heldur að 
rjetti, með því það var varið og rjettlætt af lögfræð- 
ingum og guðfræðingum kirkjunnar, festist þannig í 
meðvitund tímans og varð að lögum í hinum páfa- 
lega kirkjurjetti (jus canonicum), sem í öllum aðal- 
atriðum stendur óhaggaður hjá kirkjunni til þessa 
tíma. 

Það er fyrir utan takmörk þau, sem jeg hef sett 
mjer á þessum stað, að lýsa í hinum einstöku atrið- 
um fyrirkomulagi þessarar páfalegu stjórnarbygging- 
ar, og sýna, með hverjum ráðum og meðulum fram- 
kvæmdarvaldinu er hagað, svo að páfinn verði allt Í 
öllu, og alstaðar nálægur í kirkjunni; því hjer vildi 
jeg einungis benda á aðalstefnuna og aðalatriðin Í 
stjórnarbyggingunni. Einungis skal þess getið, að 
öll þessi bygging er svo kænlega samsett, öllu svo 
haganlega fyrir komið og stjórnað, að allt verður 
samtaka í einu og sama ætlunarverki og sama miði, 
að halda uppi páfavaldinu; svo það er óhætt að full- 
yrða, að mannlegt hyggjuvit hafi ekki upp hugsað við- 
sjálari samsetningu; því engin stjórnarskrá verald- 
legra ríkja getur komizt í samjöfnuð við stjórnar- 
byggingu rómversku kirkjunnar, hvorki í tilliti til 


| 


97 


2 


Vjelalegrar  samsetnifigar Í 
tilliti til kænlegs fyrirkomulags, atorku, árvekni, og 
óþreytandi samkvæmni í framkvæmdarvaldinu. - Hinir 
helgu feður í Róm hafa borið af flestum konungum 
í veraldlegri slægvizku og stjórnkænsku, og tekizt 
betur en nokkrum höfðingja þessa heims, að gjöra 
kirkjund að ríki af þessum heimi; og þessari bygg- 
ingu hafa þeir komið upp með hinni ókristilegu und- 
irstöðu, sem allt styðst á, að yfirstjórn páfans og 
klerkavaldið sje guðleg stofnun, og með því að inn- 
ræta kristnum þjóðum trúna á þessa ókristilegu und- 
irstöðu. 

Þessi páfavaldskenning hefur fengið mótmæli í 
rómversku kirkjunni sjálfri hjá hinum flokknum, hin- 
um svo nefnda biskupaflokki. Lærdómsbygging þessa 
flokks er kennd við biskupana, af því hinn kirkjulegi 


stjórnarskipuninni, nje í 


Yfirgangur og ofstopi páfanna í Róm, sem allsherjar- 
biskupa, var tilfinnanlegastur áliti og embættisstjórn 
allra annara biskupa í kirkjunni, og því risu mót- 
mælin móti hinu páfalega einveldi eðlilega frá bisk- 
Upunum og þeirra talsmönnum. Hjer skal því fara 
Nokkrum orðum um lærdómsbyggingu biskupsmanna. 
Þessi flokkur hefur aðra skoðun á valdi og myndug- 
leika páfans og biskupanna heldur en páfamenn. 
Hann játar að vísu guðlega stofnun klerkavaldsins 
Og yfirstjórn kirkjunnar (prímatus), en dregur aðrar 
ályktanir út af þessum lærdómi. Biskupaflokkurinn 
kennir, að skilji menn rjett orðin, Matt: 16, 18., þar 
Sem Kristur fær Pjetri postula í hendur lykla himna- 
ríkis, þá eigi allir postularnir að innibindast í þeim. 
Ei) 


98 


Pjetur var að vísu helzti postuli, en hann er þar á- 
varpaður sem fulltrúi hinna. #Pjetri var því ekkert 
sjerstakt æðra vald fengið í hendur; og samkvæmt 
því hefur páfinn eptirmaður Pjeturs, ekkert sjerlegt 
vald erft fram yfir aðra biskupa, nema einungis að 
nafnbótinni til, að hann er helzti biskup, eins og 
Pjetur var helæti postuli. Allir biskupar hafa því 
vald sitt beinlínis frá Kristi, en ekki frá páfanum; 
því sjerhver biskup er eptirmaður postulanna, og á 
að hafa yfirstjórn í sínu biskupsdæmi, eins og eptir- 
maður postulanna, svo allir biskupar í einingu mynda 
líkama kirkjunnar; í þeim öllum er hið guðlega vald 
og myndugleiki kirkjunnar sýnilegur; á kirkjufund- 
unum, þar sem biskuparnir eiga ráðstefnu, er því 
kirkjan öll samankomin og allt vald hennar. Nú 
getur kirkjan aptur fengið páfanum í hendur eins og 
að ljeni framkvæmdarvaldið, falið honum á hendur, 
að hafa yfirumsjón yfir öðrum biskupum. Þar af 
leiðir, að páfinn er ekki einn fulltrúi kirkjunnar, held- 
ur einungis Í sameiningu með öðrum biskupum. 
Hinir almennu kirkjufundir mynda þess vegna ein- 
veldi kirkjunnar, hafa æðsta löggjafar- og dómsvald 
hennar; dómum páfans má skjóta til þeirra. Páf- 
anum ber að vísu, sem helzta biskupi, forsæti á kirkju- 
fundunum, en greini hann á við fundinn, eða sje 
sundrung á kirkjufjelaginu, má bæði kalla saman 
fundi án páfa, og páfinn er, eins og hver annar biskup, 
undirgefinn dómsvaldi fundanna, og þeir geta dæmt 
frá völdum páfa, sem þverskallast, ef þörf gjörist; 
því þó rómverski biskupinn sje andlega sjúkur eða 


99 


dauður, þá er þó ekki kirkjan öll sjúk. Páfanum 
getur því sem öðrum skjátlazt í trúarefnum; hann 
er ekki skilyrðislaust óyggjandi (infallibilis), nema í 
páfasætinu á kirkjufundunum. Það, sem hann talar 
þar (e cathedra ín concilio), er algjörlega áreiðan- 
leg og óapturkallanleg lög kirkjunnar; því þá helg- 
ast áreiðanlegleiki páfans af kirkjufundinum, sem er 
innblásinn af heilögum anda, og þess vegna getur 
ekki villzt í trúarefnum. Í vanda- og vafa-málum má 
leita álits páfans; því eptir stöðu sinni á hann að 
halda uppi friði og samlyndi í kirkjunni með áliti 
sínu, styðja hana með ráðum og allri aðstoð á tíma 
neyðarinnar; en ekki er hann þar fyrir kallaður til 
þess, að vera cósti dómari kirkjunnar, eins og páf- 
arnir hafa heimildarlaust viljað leggja inn í þessa 
köllun sína. Áminningar hans og leiðbeiningar eru 
engin kirkjulög; hver annar biskup getur hafnað þeim, 
ef þær eru ókirkjulegar, og ganga á rjett annara 
biskupa og vald, því páfinn á, eins og hver annar 
biskup, að hlýða kirkjulögunum, en getur ekki í sínu 
eigin nafni sett ný lög eða ónýtt gömul; en skylda 
hans er, og rjett hefur hann sem helzti biskup, að 
hafa vakandi auga á, að kirkjulögunum sje hlýtt. 
Páfinn þarf ekki að staðfesta gjörðir kirkjufundanna, 
því sjerhver almennur kirkjufundur, löglega kallaður 
saman, hefur beinlínis vald sitt frá Kristi sjálfum, og 
úrskurðum hans eiga allir að hlýðnast. 

Þessi flokkur tilfærir ýmisleg rjettindi, sem hann 
Segir að páfinn hafi einungis að manna lögum (jure 
humano), og megi því svipta hann aptur. Þar til 


9 


100 


teljast kröfur páfanna, að draga undir sinn dóm ölf 
heldri mál, staðfesting og vígsla biskupanna, stofnun 
nýrra biskupsdæma, rjettur til að taka í tölu helgra 
manna, 0. s. frv. Rjett til þessa hefur páfinn ekki 
að guðlegum lögum, en hann hefur smásaman frá 
5. og 6. öld náð þessu í hendur sjer að mannlegum 
lögum, með. samningum, og kirkjan getur því, hve 
nær sem hún vill, kippt þessu úr höndum páfans, 
og úthlutað því biskupunum sem umboðsmönnum sín- 
um, og jafnkjörnum til þess páfanum. Aptur eru 
ýmisleg rjettindi, eptir skoðun þessa flokks, sem páf- 
inn gjörir tilkall til, en sem eru einungis heimildar- 
lausar kröfur, og hann hefur engan rjett til, hvorki 
að guðs nje manna lögum. Þannig er hið veraldlega 
ríki rómversku biskupanna, kirkjulöndin, sem þeir 
stjórna eins og veraldlegir höfðingjar, sem. páfarnir 
skoða eins og guðlega tilskipun, og þykjast ráða yfir 
eins og erfðafje eptir Pjetur postula, ekkert annað 
en ástæðulaus krafa, því þetta ríki hafa þeir fengið 
smátt og smátt frá 8. öld fyrir náð og vináttu ver- 
aldlegra höfðingja, en drottnunargimi og yfirgangur 
hefur knúð þá til að eigna sjer þetta vald að guð- 
legum lögum. Þar með telst einnig sú kenning, að 
páfinn sje yfirmaður veraldlegra höfðingja, keisara og 
konunga í veraldlegum efnum, sem allir smjaðurs- 
menn páfans, einkum jesúítar flytja. Þessi lærdóm- 
ur, segja biskupsmenn, er sprottinn af misskilningi, 
og; átti heima á þeim tímum, þegar menn hugsnðn 
sjer páfann einvaldsbiskup kirkjunnar, og hann ein- 


101 


an sýnilegt verkfæri guðs, til að stjórna öllum ríkj- 
um heimsins. 

Þetta eru aðalatriðin í lærdómi biskupsmanna. 
Nú skulum vjer bera báðar þessar lærdómsbyggingar 
saman sín á milli, og síðan skoða þær frá sjónarmiði 
prótestantisku kirkjunnar. 

Lærdómsbygging Þbiskupsmanna er komin upp 
eins og eðlileg mótspyrna móti hinum páfalega yfir- 
gangi, sem ógnaði öllu frelsi, bæði kirkjulegu og 
borgaralegu, bersýnilegum dauða; og þessi stefna 
hefur miklu góðu komið til leiðar í rómversku kirkj- 
unni, með því hún hefur sett nokkrar skorður hinum 
páfalega ofstopa, sem með einvaldsharðstjórn ætlaði 
að bæla undir sig biskupa kirkjunnar og konunga 
veraldlegra ríkja. { 

Lærdómsbygging páfamanna. fer fram á ótak- 
markað kirkjuveldi, sem leggja vill þrældómsok á allt 
hugsunar- og trúar- frelsi, og draga allt „kirkjulegt 
vald úr höndum biskupanna og saman í hendur páf- 
ans eins. - Þessi stefna er þannig í eðli sínu full- 
komin kirkjuleg harðstjórn, og hlýtur að leiða til 
hennar?.  Lærdómsbygging biskupsmanna er þar á 
móti í eðli sínu heldri manna stjórn (Arístokratie), 
og vill koma upp frjálslyndari kirkjustjórn í lýð- 


1) „Ista plenitudo potestatis licentiose exsultat, 
quae nihilo minus potest a tyrannide sejungi, quam 
ignis a calore suo“. Calvin. 

Þ. o. þessi fylling valdsins fer að eins og taumlaust sjálf- 
tæði, og er jafn óaðgreinanleg frá harðstjórn, sem eldurinn frá 
hita sínum. 


102 


stjórnarlögun, með því að skipta einveldi páfans milli 
allra biskupa kirkjunnar, og leggja allt kirkjuvaldið 
í hendur kirkjufundanna, fulltrúaþinga kirkjunnar. 
Þó þessi stefna kæmi fyrst fram með afli í kirkjunni 
á 15. öld, sem mótspyrna móti langvinnri páfalegri 
undirokun, og rótfestist í kirkjunni eptir kirkjufund- 
ina miklu á 15. öld í Costnita og Basel, sem eru 
hyrningarsteinninn undir þessari frjálsari kirkjustjórn 
í rómversku kirkjunni, þá er þó uppruni hennar 
langtum eldri. Upphaflega var engin einvaldsstjórn 
í kirkjunni; kristin kirkja lifði blómlegu lífi, löngu 
áður en nokkuð fór að bera á einvaldsstefnu í henni. 
Hinir almennu kirkjufundir, sem urðu algengir frá 4. 
öld, höfðu í höndum sjer æðsta kirkjuvald, bæði í 
trúar- og stjórnar-efnum, og sjerhvert kristið land 
hafði þegar frá 2. öld haft landskirkjufundi, sem 
haldnir voru hvert ár?, til að ræða kirkjuleg málefni 
safnaðanna. Þetta sýnir, að: hinn frjálsari andi hefur 
legið til grundvallar í hinni elztu kirkju. Af orðum 
margra kirkjufeðra frá 3. og 4. öld má sjá hið sama, 
að þeir hafa ekki þekki hugmyndina um sýnilegt 
kirkjueinveldi, því þó þeir opt talium einingu kirkj- 
unnar á móti flokkadrætti villutrúarmanna, sem al- 
löguðu Krists lærdóm, þá eiga þeir ekki við einingu 
í skilningi rómversku kirkjunnar, heldur í sannkristi- 
legri þýðingu einingu trúar og kærleika, sem eigi að 
vera band friðarins í hinni sýnilegu kirkju; þannig 
segir Augustínus biskup, þ 430: „Þetta lyklavald 
hefur enginn einn maður fengið í hendur, heldur 
") Smb. Neanders kirkjusögu, 1, bls. 358. 


103 


eining kirkjunnar; en hann sagði þetta Pjetri, 
þar eð Pjetur þá kom fram í nafni kirkjunnar allrar*“. 
Í sama anda hafði Cýpríanus biskup í Kartagóborg fyrir 
Augustínusar daga borið á móti því, að rómverski 
biskupinn hefði vald fram yfir aðra biskupa, þegar 
ágreiningur kom upp um það efni milli hans og 
Stepháns biskups í Rómaborg.  Cýpríanus biskup skýr- 
skotar til kristilegs frelsis, sem kristnir söfnuðir hafi 
í kirkjulegum málefnum, og ber jafnvel rómverska 
biskupinum á brýn villutrú. Þessir menn hefðu því 
ekki getað álitið lærdóminn um hið páfalega ein- 
Valdsdæmi, eins og hann löngu eptir þeirra daga kom 
upp í kirkjunni, annað en ókristilegan villulærdóm. 
Öll saga kirkjunnar sýnir eins á eptir, að hin upp- 
haflega biskupa- og kirkjulunda-stjórn hjelzt lengi við, 
án þess að rómversku biskuparnir hefðu nokkra ein- 
valdsstjórn, þó þeir snemma notuðu hvert tckifæri, 
sem bauðst, til að auka vald sitt. En smátt og 
Smátt færðist kirkjan að einvaldsstjórnarlöguninni í 
allri stefnu sinni, og það varð tilefni til þess, að 
hefja biskupinn í Rómaborg í páfasessinn, eða til 
þess, að gjöra hann að yfirbiskupi allra annara bisk- 
upa. Og þetta yfirbiskupsvald fór sívaxandi öld eptir 
öld, þangað til páfavaldið var orðið að kirkjulegu 
harðstjórnarvaldi í byrjun 13. aldar. Eptir langvinna 
kirkjulega kúgun vöknuðu fyrst aflmikil mótmæli með 


1) „Has elaves non homo unus, sed unitas acee- 
Pil ecclesiae; sed hoc Petro dixit, quia Petrus uni- 
versae ecclesiae personam tunc gerebat“. 


104 


siðabótartilraununum á 15. öld, og hinar frjálslyndari 
grundvallarreglur fengu einkum fyrst fótfestu í frakk- 
nesku kirkjunni, sem lengi hafði notið meira frelsis 
en aðrar kirkjur, einkanlega frá dögum Loðvíks helga 
1268. Frakkneskir guðfræðingar og lögfræðingar á 
háskólanum í París börðust fyrir hinni frjálslyndari 
kirkjuskoðun, komu henni í samanhangandi lærdóms- 
byggingu, og vörðu hana í ritum sínum, einkanlega 
hinir nafnfrægu guðfræðingar: Pjetur Allíacus?, Ni- 
culas de Clemangis?, og Jóhann Gerson?. Og þessi 
frjálsari stefna rjeð á kirkjufundunum miklu í Costnitz 
og Basel á 15. öld, sem ekki einungis vildu koma 
af hinni kirkjulegu sundrungu, heldur og koma á 
kirkjulegri stjórnarbót í öllu tilliti. Ákvarðanir þess- 
ara funda voru því teknar tveim höndum af frakk- 
nesku stjórninni, og urðu að lögum undir stjórn 
Karls konungs 7. 1438. Á kirkjufundinum í Tríent 
1545— 63, sem haldinn var, til að tryggja rómversku 
kirkjuna gegn prótestantiskum anda, lýsti sjer hinn 
sami frelsisandi að takmarka vald páfans. Einkum 
voru frakkneskir og spánskir biskupar samtaka á móti 
páfastjórninni, og gagnteknir af innilegri löngun að 
koma á verulegri kirkjubót, og afmá hina páfalegu 


í 
e 
í 


1) De reformatione ecclesiae úði kirkjubót). 

2) Disputatio super materia concili generalis 
(rannsókn um almennan kirkjufund). 

3) De potestate ecclesiastica (um hið kirkjulega vald), og 
De auferibilitate papae ab ecelesia (um það, hvort víkja 
megi páfanum frá völdum). 


105 


óstjórn. - Þó komst páfinn út úr þessum hreinsunar- 
eldi með óskertri páfatign fyrir hjálp síns flokks, 
sem bar ofurliða hinn frjálslyndari flokk. Á ákvörð- 
unum fundanna í Costnitz og Basel eru byggðar 4. 
greinir frakknesku klerkanna, sem samdar voru undir 
stjórn Loðvíks 14. 1682 (quatuor propositiones eleri 
Gallicani). Þessar greinir tóku skýrt fram aðalatriðin 
í hinum frjálslyndari kirkjurjetti, sem skyldi ráða í 
Frakklandi, og setja þar takmörk yfirgangi páfans. 
Inntak greinanna er þetta: 1. Jafnan skal að greina 
andlegt vald páfans frá valdi veraldlegra höfðingja; 
páfanum skal ekki haldast uppi, að eigna sjer vald 
yfir veraldlegum ríkjum, sízt til þess, að svipta kon- 
unga völdum, eða leysa þegna undan hollustueiði. 
2. Ákvörðun fundarins í Costnitz sjeu lög, að páfinn 
og andlegt vald hans sje undirboðinn almennum kirkju- 
fundi, og skyldur að hlýða honum. 3. Eldri frakk- 
nesk kirkjulög skulu takmarka og ráða framkvæmd- 
arvaldi páfans í Frakklandi. 4. Páfinn er að vísu 
Gósti dómari í trúarefnum, þó er dómur hans því að 
eins óyggjandi, að hann styðjist á áliti kirkjunnar 
allrar. Eptir skipun Loðvíks 14. varði hinn nafn- 
frægi biskup Bossuet þessar greinir í varnarriti: 
Defensio declarationis conventus eleri Gallicani, og 
andi þeirra staðnæmdist ekki einungis í Frakklandi; 
hann fjekk fljótt inngöngu í öðrum katólskum lönd- 
um. Kirkjufundurinn í Pistoju og gjörðin í Ems 
l786, þegar þýzku biskuparnir harðlega mótmæltu 
Yfirgangi páfans, eru byggðar á þessum greinum. 
Þessi sami frelsisandi hefur ráðið í síðari kirkjulög- 


106 


gjöf Frakka, bæði hinum svonefndu „„organisku“ grein- 
um 1801, og tilskipunum Napóleons keisara mikla, 
sem fóru því fram, að afmá páfavaldið. Úrskurður 
keisarans 1809 skipaði, að taka allt veraldlegt ríki 
af páfanum; kirkjulöndin voru sameinuð Frakklandi, 
og páfinn fluttur í varðhald. Keisarinn ásetti sjer, 
að fram fylgja þeirri grundvallarreglu, að biskupar 
skyldu stýra kirkjunni án páfa, en með tilsjón ver- 
aldlegrar stjórnar, og hver páfi skyldi vinna eið að 
hinum 4 greinum frakknesku klerkanna, sem áður 
eru nefndar, þegar hann tæki við embætti sínu. Allt 
fyrir það raknaði úr öllum þessum vandræðum páf- 
ans eptir ósigur Napóleons keisara. Stórveldin lögð- 
ust á eitt, unnu öll lönd páfans aptur, og settu hann 
í páfasætið. Píus páfi 7. settist eptir allan þann 
mótgang, sem yfir hann hafði gengið í stjórnarbylt- 
ingunni, aptur í sæti sitt, eins og ekkert hefði í skor- 
izt, og það var eitt hans fyrsta verk, að koma upp aptur 
flokki jesúítanna, þessum þjónustusömu öndum allrar 
páfadómsvillu, sem verið höfðu áður út flæmdir úr 
öllum löndum, af því þeir voru öllum mönnum hvum- 
leiðir, og loksins hafði Clemens páfi 14., þó nauð- 
ugur væri, látið til leiðast, að af nema flokk jesúíta 
1778. Þennan orðræmda flokk stofnsetti Píus páfi 
7. aptur 1814, og lýsti því yfir skömmu síðar, 1817, 
„að biflíufjelög prótestanta væru eitur í kristninni“. 
Þetta hvorttveggja sýndi berlega, að páfavaldið var 
ekki búið að gleyma sjálfu sjer, og í hverjum anda 
páfarnir ætluðu að stjórna; enda tókst bæti þessum, 
og næstu eptirmönnum hans, að tryggja með sam“ 


107 


ingum við veraldlega höfðingja rjettindi rómverska 
stólsins í öllum löndum.  Stjórnarbyltingin frakk- 
neska 1830 var að sönnu mikil reynsla og raun fyrir 
páfann og vald hans, því kirkjustjórnarbótin veitti 
öllum kirkjum í Frakklandi jafnrjetti, og lýsti því, 
að rómverska katólska kirkjan væri einungis kirkja 
meira hluta þjóðarinnar. Með þessu virðist 
reyndar sú grundvallarregla seit, að rómverska kat- 
ólska kirkjan hafi ekki ein einkaleyfi lengur sem ríkis- 
trú, því í orðunum sýnist bent til, að hún geti, ef 
til vill, oróið kirkja minna hlutans. Allt fyrir það, 
þó hinn frjálslyndari biskupaflokkur hafi áhangendur 
í öllum katólskum löndum, einkum í Frakklandi, hef- 
ur þó rómverski stóllinn komið svo ár sinni fyrir 
borð, að vald og álit páfans er játað í öllum kat- 
ólskum löndum, og páfavaldið hefur, ef til vill, aldrei 
hugsað sjer hærra, heldur en nú einmitt á þessum 
tímum, þar sem trúarboðar hins páfalega sætis vaða 
ekki einungis um öll heiðin lönd, heldur og til allra 
Þrótestantiskra þjóða, í fullu trausti til þess, að þeir 
muni geta fært sjer í nyt síðustu frelsishreifingar 
Þrótestantiskra landa, og leitt þau aptur til hlýðni 
við páfann. EBinkanlega eru jesúítar nú, sem áður, 
ötulastir verkamenn kirkjunnar; þessir óþreytanlegu 
kennimenn páfadómsins, sem frá upphafi vega sinna 
hafa verið slægir sem höggormar, en aldrei einfaldir 
sem dúfur, geta eptir þörfum tímans hleypt sjer í 
allra kvikinda líki, ýmist komið fram sem saklaus 
lömb, eða sem glepsandi vargar. Samkvæmt hinni 


108 


orðræmdu siðafræði þeirra?, einkum hinni alkunnu 
setningu, „að tilgangurinn helgi meðalið“, má búast 
við af þeim, að þeir beiti öllum upphugsanlegum 
brögðum, til að ná tilgangi sínum, grimmd og ofríki, 
þar sem það á við, mútum og peningum, ef svo 
stendur á, falsi, fagurgala og vjelalegum fortölum, 
þar sem þau vopn bíta. Sagan hefur sýnt, að þessir 
menn hafa: jafnan verið manna skarpskyggnastir á, að 
uppgötva bresti mannlegrar náttúru, og komast að 
því, hvar hver er veikastur fyrir; en jafnframt flytur 
hún eins mörg dæmi þess, hversu þessari skarp- 
skyggni hefur verið beitt, samkvæmt allri stefnu 
flokksins, ekki í anda kristilegra hygginda, heldur í 
anda veraldlegrar slægvizku, ekki til þess, að upp 
ræta brestina, heldur til þess, að nota þá í þjónustu 
holdsins, til að framkvæma eigingjarnan tilgang jesú- 
íta sjálfra. 


5) Í Neapel er eptir skipun Ferdínands konungs, sem nú 
situr þar að völdum, lögleidd í skólunum barnalærdómsbók, 
samin af presti einhverjum rómversku kirkjunnar, sem flytur 
meðal annars þessa kenningu, „að allir frjálslyndir (Liberal) 
glatist eilíflega, að konungar megi eptir geðþótta brjóta eiða 
sína, ef það sje í hag páfalegu eða konunglegu einveldi, og að 
höfað kirkjunnar, páfinn, geti leyst menn frá eiði, ef hann finni 
sennilega ástæðu til“. 

Af þeirra ávöxtum skuluð þjer þekkja þá! Sú kirkja, sem 
lætur innræta börnunum þvílíkan siðalærdóm, ber sjer sjálf 
ljósastan vitnisburð um það, hve hrein kristileg trú og andi 
lifi í henni. Smb. Wylie: Pavedömmets Historie, Lær- 
domme, Aand og VUdsigter, í Clausens Nyt Tids- 


skrift for udenlandsk theologisk Litteratur. 1856. 


109 


þó hin frjálsari stefna hjá flokki biskupsmanna 
hafi komið talsverðu góðu til leiðar í rómversku kirkj- 
unni í tilliti til kirkjustjórnar og kirkjurjettar yfir 
höfuð, með því að setja nokkur takmörk óbærilegum 
yfirgangi páfavaldsins, þá er það samt víst, að lær- 
dómsbygging þessa flokks samsvarar engan veginn 
andastefnu rómversku kirkjunnar, en að lærdómur 
páfamanna er hin rjetta lærdómsbygging hennar, og 
einmitt sú kenning, sem hinn páfalegi kirkjurjettur 
fer fram á, og liggur fólgin í lagasafni kirkjunnar. 
Kenning biskupsmanna er byggð á sömu trúarundir- 
stöðu sem lærdómur páfaflokksins, það er að skilja: 
lærdóminum um sýnilegt klerkavald, sem gengið hafi 
að erfðum frá postulunum; því segir þessi flokkur, 
að kirkjan hafi jafnan þurft að hafa sitt sýnilega 
stjórnarvald á kirkjufundunum, sem sjeu yfir páfan- 
um eins og hverjum biskupi. En þetta er hvað á 
móti öðru, og með því fellir þessi lærdómsbygging 
sig eins og hin. Því kirkjufundirnir eru einungis 
millibilstilskipun; þeir koma saman við og við, þegar 
einhver þörf kallar, en þegar þeir eru ekki saman 
komnir, verður kirkjan auðsjáanlega forstöðulaus ; 
hana vantar þá hinn sýnilega stjórnara, sem hún þó 
aldrei getur án verið eptir lærdómsbyggingu flokksins 
sjálfs. Þannig er auðsjeð, að þessi lærdómsbygging 
er hálfvelgja, og verður sjálfri sjer ósamkvæm, gjörir 
ráð fyrir stjórn, sem ekki getur átt sjer stað. Þessi 
stefna ber á sjer öll merki þess, að hún er komin 
upp: sem mótspyrna móti yfirgangi páfans, og sem til- 
raun til að koma á kirkjubótarverki; en af því hún 


110 


hefur numið staðar á miðri leið, ekkert haggað við 
hinum ranga grundvelli, en að eins kákað við ýmsa 
ytri smábresti, þá hefur verkið allt orðið hálfverk, 
eða í rauninni fellt sig sjálft með því, að komast í 
mótsögn við sjálft sig.  Lærdómsbygging páfaflokks- 
ins hefur þar á móti það til síns ágætis fram yfir 
hina, að hún er sjálfri sjer samkvæm. Því úr því 
það er trúarlærdómur, að kirkjan þurfi nauðsynlega 
að hafa sýnilega stjórn, útbúna guðlegum -myndug- 
leika, þá verður þessi lærdómur að eintómu hug- 
myndasmíði, ef menn ekki hugsa sjer þennan mynd- 
ugleika í höndum eins ótakmarkaðs sýnilegs kirkju- 
einvaldsstjóra, því lærdómurinn um sýnilega guðs- 
stjórn og klerkavald í kirkjunni leiðir, þegar hann er 
rakinn sjálfum sjer samkvæmt, til lærdómsins um páí- 
ann sem einvaldan kirkjukonung, er stjórni í stað 
Krists, hins ósýnilega konungs kirkjunnar. 

Þegar lærdómsbygging biskupsmanna er skoðuð 
frá prótestantisku sjónarmiði, verður þess vegna hinn 
sammi dómur að ganga yfir hana sem kenningu páfa- 
flokksins, því báðar styðjast á hinni sömu afbökun 
kristilegrar trúar, sömu grundvallarvillu í lærdómin- 
um um kirkjuna. Að vísu má játa því, að kenning 
biskupsmanna stendur nær prótestöntum, heldur en páfa- 
manna, hvað kirkjurjettinn snertir og hið ytra fyrir- 
komulag kirkjunnar. því flokk biskupsmanna má í 
því tilliti telja nokkurs konar prótestanta í rómversku 
katólsku kirkjunni, og að því leyti voru kirkjufund- 
irnir miklu á 15. öld og tilraunir þeirra mikill und- 
irbúningur undir siðabót Lúters og Zwinglis á 16. 


1ll 


öld.  Prótestöntum og biskupsflokknum ber saman í 
því, að neita yfirgangi hins rómverska biskups og ó= 
takmörkuðu einveldi páfans. það var eðlilegt, að 
höfundar siðabótarinnar rjeðust með alefli á lærdóm- 
inn um einveldi páfans, og enginn lærdómur kat- 
ólsku kirkjunnar væri þeim eins hneykslanlegur sem 
hann; því í honum felst yfir höfuð öll hin stórkost- 
lega afbökun, sem kristindómurinn hefur orðið fyrir 
í rómversku kirkjunni. Með þessari kenningu er 
Kristi, hinum eilífa konungi kirkjunnar, vikið úr kon- 
ungssæti sínu, en í það hafinn aptur breyskur mað- 
ur; páfinn er gjörður að drottni kirkjunnar og jarð= 
neskum guði. Prótestantar hafna því þessum lær- 
dómi sem andstyggilegri hjáguðadýrkun'. Og með 
því rómverska katólska kirkjan hefur byggt á þessum 
lærdómi alla óhæfu sína og alls konar óheyrilegar 
mannasetningar, eins og væri það boð drottins sjálfs, 
og með því leitt sálirnar frá Kristi og í glötunina, 


1) „Haec doctrína praeclare ostendit papam esse 
verum Antichristum, qui supra et contra Christum 
sese eætulit et eveæit, quandoquidem ehristianos non 
vult esse salvos sine sua potestate, quae tamen milil 
est, et a deo nec ordinata nec mandata est. Hoc 
proprie loquendo est, se efferre supra et contra de- 
um, sicut Paulus, 2. Tess. 2, loquitur“. Art. Smal. 

þ: e.: þessi lærdómur sýnir ágætlega, að páfinn er Anti- 
kristur sjálfur, sem hafið hefur sig upp yfir Krist og á móti 
honum, með því hann vill ekki, að kristnir menn verði sálu- 
hólpnir nema með sínu valdi, sem þó er ekkert, og hvorki til- 
sett af guði eða skipað. þetta er Í sannleika að hefja sig yfir 
guð og gegn honum, eins og Páll talar um, 2. Tess. 2. 


112 


ér þessi páfatrú ekki einungis hjáguðadýrkun, heldur 
má telja hana tilbeiðslu hins vonda anda sjálfs! 
þess vegna sögðu  prótestantar allir fullkomlega 
skilið við páfann og allt hans ríki á fundinum í 
Sehmalkalden 1537. 

En prótestantar neita ekki einungis lærdóminum 
um páfavaldið, og allri þeirri andstyggð, sem af þess- 
um lærdómi leiðir; þeir neita einnig, eins og áður er 
sagt, öllum klerkavaldslærdómi, í hverri lögun sem 
hann kemur fram, hvort heldur sem einveldi (páfa- 
stjórn), eða fulltrúastjórn á kirkjufundunum, í mörgum 
smápáfum, biskupunum. Þess vegna mótmæla próte- 
stantar eins lærdómsbyggingu hins frjálslyndara flokks, 
og leggja hinn sama dóm yfir kenningu hans sem 
páfamanna. Heilög ritning talar hvergi um biskup- 
ana sem sjálfsagða, og einkaerfingja að náðargáfum 
postulanna, því síður gefur hún þeim nokkurstaðar 


1) „Quare sicut diabolum ipsum non possumaus 
adorare, et pro domino et deo colere, áta nee ejus 
apostolum, papam sen Antichristum in regno ejus 
ut caput et dominum ferre possumus. Mentiri enim 
et occidere, animas et corpora in geternum per=- 
dere, pontificii regni propríum est, sicut hoc ipsum 
multis libris evidentissime demonstravi“. Art. Smal. 

þ. e.: þess vegna, eins og vjer ekki getum tilboðið djöful- 
inn sjálfan, eða tignað hann í staðinn fyrir guð og drottin 
vorn, eins getum vjer ekki þolað hans postula, páfann eða Anti- 
krist, Í ríki hans, eins og höfuð og herra. því að ljúga 08 
deyða, glata sálum og líkömum eilíflega, það er einkennilegt 
ríki páfans, eins og jeg ljóslega hef fært sönnur á í mörgum 
bókum. ' 


113 


Íyrirheiti um, að fá sínum eptirmönnum í hendur æðri 
náðargáfur eða myndugleika til yfirnáttúrlegs valds. 
Kristur heitir þar á móti náðargáfum sínum og anda 
öllum trúuðum lærisveinum yfir höfuð, Jóh. 14, 12, 
en bindur hvergi fyrirheitið um andann við vissa 
menn eða stjett, sem eptir ytri erfðarjetti einir skuli 
ómótmælanlega eiga tilkall til hans. Í ritningunni er 
hvergi fyrirheiti gefið kirkjufundunum um óbrigðula 
nálægð andans; því orð Krists hjá Matt. 18, 20., sem 
katólskir guðfræðingar hártoga um kirkjufuudi róm- 
versku kirkjunnar, heita sjerhverri samkomu í „Jesú 
nafni“ nálægð drottins, það er að skilja: sjerhverjum 
fundi, sem stjórnast af kristilegum anda. og hugar- 
fari, hvort sem það eru margir menn eða fáir. 

Eins og prótestantiska kirkjan neitar óbrigðul- 
leika páfans, eins neitar hún líka kirkjufundunum um 
óbrigðulan guðlegan myndugleika og vald. Biskup- 
unum á kirkjufundunum getur skjátlazt, eins og hverj- 
um öðrum mönnum. #„Kirkjufundirnir merkja að vísu 
Krists kirkju, en þar fyrir er ekki sagt, að þeir sjeu 
Krists kirkja“, segir Lúter; „því hver getur fullviss- 
að þá og oss um, að heilagur andi sje af neyð skuld- 
bundinn til að vera á samkomum þeirra“?  Próte- 
Stantiska kirkjan játar því engan annan stjórnara yfir 
kirkjunni, engan annan kirkjukonung, heldur en hinn 
ósýnilega andlega konung, Jesús Krist, og eignar sjer 
þess vegna ekkert annað vald, heldur en vald sann- 
leikans, það sem konungur sannleikans veitir henni, 
Suðsorð og tilskipanir Krists. Því í gegnum þessi 
Máðarmeðul sendir Kristur kirkjunni anda sinn, með 


114 


þeim dregur hann menn til trúarinnar, með verkun- 
um heilags anda; en þessi dráttur er engin kúgun 
eða ytri nauðung, heldur andlegur dráttur sannleik- 
ans, og þess vegna það sama sem frelsið sjálft, því 
þar sem guðs andi er, þar er frelsi; 2. Kor. 3, 17. 
Því verða kirkjufundirnir, eins og allt annað mann- 
legt, að játa yfir sjer æðra vald og myndugleika, sem 
þá ber að meta eptir og dæma. Þetta vald er hei- 
lög ritning?; hún er hjer, sem annarstaðar, lögmál og 
regla. Samkvæmt því neitar prótestantiska kirkjan 
líka, að stofnari kirkjunnar hafi í öndverðu sett kirkju 
sinni nokkrar ytri fastar tilskipanir og reglur fyrir 
stjórn hennar, sem skyldu standa óhaggandi handa 
öllum þjóðum um aldur og æfi. Kristur hefur engar 
reglur sett um þetta, aðrar en þær, sem orð hans, 
heilög ritning, inniheldur. Hún flytur oss guðs opin=- 
beraða vilja, allt það, sem öllum er náuðsynlegt og 


1) „Omni spiritui credere vetat Johannes, sed 
eæplorare nos docet spiritus, an ex deo sint; ad 
quem vero lapidem probabimus, quam ad eum, qui 
factus est in caput anguli. Ergo scriptura erit su- 
per concilia; nam concilia, ubi inter se dissentiunt, 
nulla alia ratione quam sacrae seripturae judicari 
possunt“. Zwingli. 

Þþ. e.: Jóhannes bannar, að trúa öllum anda, en hann býð- 
ur oss að prófa andana, hvort þeir sjeu af gnði; en hvern próf- 
stein ættum vjer að hafa til þess, annan en hann, sem orðinn 
er að hyrningarsteini. þess vegna er ritningin yfir kirkjufund- 
unum; því þegar þeir eru ósamþykkir sín á milli, verður á- 
greiningurinn ekki metinn moð nokkru öðru móti en heilagri 
rifningu. 


115 


nóg að vita til sáluhjálpar. Krists orð í heilagri 
Titningu á því að vera og er kirkjunni eilíflega nog 
leiðarstjarna í allri tilhögun og ytri stjórn, því í 
gegnum þetta orð veitist kirkjunni heilagur andi?, og 
hans leiðbeining til að tryggja sig fyrir allri villu og 
Ókristilegum mannasetningum, en setja sjer reglur og 
tilskipanir, og laga alla stjórn sína og fyrirkomulag 
á hverjum tíma í kristilegum anda kirkjunni til upp- 
byggingar. Þar af leiðir, að prótestantiska kirkjan 
heitar, eins og áður er útlistað, lærdómi rómversku kirkj- 
unnar um mismun á valdi og myndugleika milli postul- 
anna innbyrðis (prímatus Petri), og allri klerkavalds- 
byggingu kirkjunnar, sem á því er byggð, sömuleiðis 
kenningu rómversku kirkjunnar um mismuninn milli 
klerka og leikmanna. Það á sjer, eptir lærdómi próte- 
stanta, enga fótfestu í guðsorði, að klerkastjettin sje hand- 
gengnari guði, og í nánara sambandi við hann, held- 
ur en leikmenn, eða að þeim sje gefið sjerlegt vald 
Og náðargáfa fram yfir leikmenn, eins og katólskir 
kenna að klerkunum veitist í vígslunni; því allir 
kristnir menn hafa jafnan aðgang tilguðs fyrir Krist, 
Sem einn er meðalgangari milli guðs og manna, en 
Enginn annar. Þvert á móti er öllum kristnum í 


1) „Nam per verbum et sacramenta, tanguam 
Der instrumenta, donatur spiritus sanetus, qui fidem 
efficit, ubi et quando visum est deo, ín tis, qui au- 
diunt evangelium“. Conf. Aug. 

Þ. e.: því gegnum orðið og sakramentin eins og verkfæri 
Veitist heilagur andi, sem verkar trúna, þar sem og þegar guði 
lízt, í þeim, sem heyra fagnaðarerindið. 


116 


skírninni veitt hin sama náðargáfa; þeir eru allir í 
henni gróðursettir á Kristi, og innvígðir til kristilegs 
kennimannsembættis!; þeir eiga allir að fram bera 
sjálfa sig guði sem lifandi fórn, helga hugarfar sitt, 
orð og verk, og með því víðfrægja í heiminum dýrð 
hins ósýnilega konungs kirkjunnar; 1. Pjet. 2, 5. 
Þess vegna hefur og hver leikmaður, eptir prótestant- 
iskri skoðun, rjett til, þegar neyð ber að höndum, að. 
veita prestlega þjónustu?. Þar á móti eru ekki allir 
prestar að þjónustunni eða embættinu til; því sam- 
kvæmt lærdómi prótestanta er vígslunni haldið í kirkj- 
unni einsog þýðingarmikilli athöfn, ekki í þeim skiln- 
ingi, sem katólskir kenna, að hún með töfrakrapti út 
búi hinn vígða yfirnáttúrlegum hæfilegleikum, heldur 
eins og helgu og hátíðlegu merki þess, að kirkjan 
kalli þennan mann til prestlegrar þjónustu, og feli 
honum sjerstaklega á hendur hið kennimannlega em- 
bætti. Því mega ekki allir á óstjórnlegan hátt trana 
sjer fram í þessa þjónustu, heldur er það nauðsyn- 


2) „Allir kristnir eru í sannleika andlegrar stjettar, og milli 
þeirra er enginn mismunur, nema að embættinu til“. Lúter. 

2) „In casu necessitatis absolvit etiam laieus ét 
fit minister alterius; sicut narrat Augustinus histo- 
riam de duobus christianis ín navi, quorum alter 
baptizaverit varmyoup.evov, et is baptizatus deinde 
absolverit alterumé. Art. Smal. 

Þþ. e.: þegar neyð ber að, skriptar leikmaður einnig öðrum 
manni, og veitir prestlega þjónustu; eins og Augustínus Segir 
frá sögu un 2 kristna menn á skipi, að annar þeirra skírði 
hinn, sem fræddur var undir skírn, og hann aptur, eptir að 
hafa hlotið skírn, skriptaði hinum. 


117 


legt til góðrar reglu og skipulags, og til uppbygg- 
ingar söfnuðunum, að kirkjan kjósi til þessa embættis 
Vissa menn, og feli þeim það á hendur!.“ 

Frá því er skýrt áður, hvernig katólska kirkjan 
lítur á samband sitt við veraldlega stjórn. Prótestant- 
iska kirkjan skoðar, samkvæmt allri stefnu sinni, þetta 
allt öðruvísi. Prótestantar að greina nákvæmlega hið 
andlega og veraldlega „vald, og eigna kirkjunni, eins 
og áður er sagt, samkvæmt guðsorði, einungis hið 
andlega vald, það er að skilja: orðsins og sakrament- 
anna. Af þessu leiðir, að prótestantiska kirkjan get- 
ur aldrei á líkan hátt og hin katólska komizt í ófrið 
Við veraldlega stjórn, af því hún vilji hrífa undir sig 
Veraldleg yfirráð, og bæla með yfirgangi undir sig 
Veraldlega stjórn, því þá gleymdi hún hinni fyrstu og 
helztu grundvallarreglu sinni; þvert á móti viðurkenn- 
ir prótestantiska kirkjan veraldlega stjórn sem guðlega 
tilskipun, sem fengið sje í hendur hið ytra vald, til 
að tryggja fjelagið, og við halda góðri reglu og skipu- 
lagi. - Henni er fengið í hendur hið veraldlega sverð 
(gladius eivilis), og því á hún að beita; kirkjunni 
Einungis hið andlega sverð (gladius spiritualis), og 
bví á hún eptir guðlegum rjetti að beita. En hvor- 
Uugt þessara getur án annars verið. - Kirkjan getur 


a 


"De ordine ecclesiastico docent, quod nemo 
debeat in ecelesia publice docere, aut sacramenta 
Administrare, nisi rite vocatus“.  Conf. Aug. 

Þ. e.; Um kirkjulega vígslu kenna þeir, að enginn megi 
SPintberlega kenna í kirkjunni, eða þjóna sakraméntunum, nema 
hann sjó að rjettum sið til þess kallaður. 


118 


ekki verið án veraldlegrar stjórnar, og veraldleg stjórn 
ekki án kirkjunnar; það er svo langt frá, að þær sjeu 
hver annari gagnstæðar, að þvert á móti innileg sam- 
eining og samvinna er á milli þeirra, þó hvorugu 
megi slengja saman*. Kirkjan, sem sýnileg kirkja, 
lifir í og með borgaralegu fjelagi, og hlýtur að vilja 
þess sanna gagn sem sitt; hvorugt verður að greint, 
þegar rjett er litið á málið. Borgararnir, þegnar 
stjórnarinnar, eru einnig börn kirkjunnar; þjónar kirkj- 
unnar eru einnig embættismenn, þjónustumenn hins 
borgaralega fjelags, og hafa jafnt sem aðrir borgarar 
tilkall til rjettinda, og skyldum að gesna við verald- 
lega stjórn. Landslögin taka að sjer að vernda rjett- 
indi kirkjunnar, og landstjórnin tekur að sjer yfirum- 
sjón alls þess, sem snertir ytri tilhögun og fyrir- 
komulag kirkjumálefna, eins og yfir fjelaginu öllu 
(inspectio seeularis). Siðabótin hefur því fengið land- 
stjórunnm aptur í hendur það vald, sem katólska 
kirkjan ranglega hafði hrifið frá þeim, allt hið ytra 
umsjónar- og stjórnar-vald (circa sacra), sem út- 
heimtir veraldlegan styrk og krapta, en sem róm- 
verska kirkjan móti guðsorði hafði gjört tilkall til. 
því er það almennur siður orðinn í prótestantiskri 
kirkju, að kalla landstjórana æðstu biskupa (summa8 


1) „Geistlegt og veraldlegt vald eru ekki gagnstæð innbyrðis, 
heldur þjónar hvort öðru. Vald sverðsins þjónar evangelíó með 
því, að það heldur friðnum við hjá borgurunum, án hvers ekki 
verður prjedikað; aptur þjónar evangelíum veraldlegri stjórn 
með því, að það kennir, og heldur borgurunum til hlýðni við 
valdstjórnina“. Lúter í útlegging yfir Zach. 


119 


episcopus), því landstjórnin er eptir stöðu sinni í 
fjelaginu æðsti umsjónarmaður kirkjunnar. Þetta má 
Samt ekki misskiljast svo, eins og að prótestantiska 
kirkjan hafi með siðabótinni sagt af hendi sjer því 
valdi, sem henni einni tilheyrir og henni er heimilað 
í guðsorði. Það vald, sem guð hefur fengið kirkj- 
unni í hendur, getur hún aldrei afsalað sjer nokkr- 
um öðrum, því þá gleymdi hún hinum guðlega upp- 
runa sínum; hún gleymdi því, að einmitt af því, að 
vald hennar er einungis andlegt, þá hefur hún það 
ekki frá veraldlegri stjórn, heldur er henni fengið 
það hjer að ofan. Þess vegna hefur siðabótin tekið 
eins skýrt fram, að hið eiginlega tilsjónarembætti, 
það er: valdið til að stýra innri málefnum kirkjunnar 
(t. a.m. trúarlærdómur, kirkjuagi, guðsþjónustusiðir), 
sje frá upphafi í höndum kirkjunnar sjálfrar?. Þegar 
því prótestantiska kirkjan fær hinni veraldlegu stjórn, 
landstjóranum, í hendur einnig hina æðstu umsjón 
þessara innri málefna kirkjunnar, þá gjörir hún það 
engan veginn í þeim skilningi, að hún afsali sjer 
rjetti sínum og valdi, heldur fær hún stjórnandanum 
það í hendur, sem umboðsmanni sínum, ekki einmitt 
vegna þess, að hann er landstjóri eða veraldlegur 
höfðingi, heldur vegna þess, að hann er barn kirkj- 
unnar, meðlimur safnaðarins. Hún ætlast ekki til, 


3) „Þar sem kirkja er, þar er skipun að prjedika guðsorð; 
bess vegna hlýtur kirkjan að hafa í höndum sjer rjett til að 
kalla, kjósa og vígja kennimenn. þetta vald er gjöf, sem 
kirkjan hefur þegið af guði, og sem ekkert mannlegt 
Vald getur tekið frá henni“. Art. Smal. 


“ 


120 


að landstjórinn fari með þetta umboð sjálfræðislega, 
eptir eigin geðþótta, heldur sem kristinn konungur 
stýri því í anda kirkjunnar eptir heilagri ritningu sem 
æðsta mælikvarðar. Í þessu fyrirkomulagi kemur 
ljósast fram hinn fullkomni mismunur, sem er milli 
rómversku og prótestantisku kirkjunnar í sambandi 
hvorrartveggja við veraldlega stjórn. Því þegar pró- 
testantiska kirkjan felur landstjóranum, þeim manni, 
sem eptir borgaralegri stöðu sinni er helæti með- 
limur safnaðarins, á hendur hina æðstu tilsjón 
kirkjunnar, svo að hið æðsta kirkjulega vald er 
í höndum hans sameinað hinu æósta borgaralega 
valdi, þá viðurkennir hún með því, að innileg 
eining, en engin tvídrægni og rígur, eigi að eiga 
sjer stað milli kirkju og veraldlegrar stjórnar, og eins 
og trúin eigi að taka sjer bústað í hjörtum borgar- 
anna, eins eigi andi kirkjunnar að verða ríkjandi í 
löggjöf, stofnunum, og öllu fyrirkomulagi hins borg- 
aralega fjelags, ekki með því ofríkislega eða á harð- 
stjórnarlegan hátt að bæla undir sig borgaralegt vald, 
og svipta það náttúrlegu frelsi, heldur með því, að 


1) „Aliud est spoliare ecclesiam jure suo, ut to- 
tum ad unius hominis libidinem transferatur, aliud 
hoc honoris regi vel imperatori dare, ut sua auc- 
toritate legitimam electionem confirmet“. Calv. inst. 
rel, chr. 

Þþ. e.: Sitt er hvað, að ræna kirkjuna rjetti sínum þannig, 
að allt sje dregið undir sjálfræði eins manns, eða að gefa kon- 
ungi eða keisara það í heiðursskyni, að þeir staðfesti löglega 
kosningu með konunglegu áliti sínu. 


121 


2 


Sagntaka allt mannlegt fjelag. á innri andlegan hátt, 
svo að það frjálslega geti notið krapta sinna, og tek- 
ið jöfnum, en stöðugum framförum í sannri frelsis- 
Starfsemi. Siðabótin hefur rjett aptur við hluta hinn- 
ar veraldlegu stjórnar, fengið veraldlegu valdi aptur 
Í hendur rjettindi sín, sem órjettilega höfðu verið 
dregin úr höndum þess, og vakið aptur til lífs borg- 
aralegt frelsi, sem kúgað var og kyrkt af langvinnri 
kirkjulegri harðstjórn. Siðabótin hefur ekki einungis 
afmáð hið óeðlilega sundurlyndi, hatur, tvídrægni og; 
ófrið milli kirkjulegs og veraldlegs valds, sem steypti 
svo mikilli eymd og hörmung yfir kristin lönd á mið- 
öldunum, heldur orðið hvervetna í þeim löndum, sem 
hafa tekið hana, uppspretta borgaralegs friðar, vel- 
gengni, blómgunar og framfara í alls konar frelsi, 
því prótestantisk trúarjátning og frelsi eru skilgetin 
Systkin. Katólska kirkjan hlýtur þar á móti, sam- 
kvæmt guðstjórnar- og klerkavalds-stefnu sinni, um 
aldur og æfi, eins og áður er sýnt, að leitast við, að 
bæla undir sig veraldlegt vald, og ganga á rjett ver- 
aldlegrar stjórnar, og þannig elur hún í grundvallar- 
Teglu sinni sífellt efni til ófriðar milli kirkjulegs og 
borgaralegs valds. Þess vegna hlýtur katólska kirkj- 
an ekki einungis að aptra frelsisframförum þeirra 
landa og þjóða, þar sem hún er trúarjátning, heldur 
Einnig gefa stöðugt tilefni til borgaralegs ófriðar, 
borgarastyrjalda og stjórnarhyltinga; því hið þunga 
harðstjórnarok kirkjunnar, sem kyrkja vill hvers kon- 
ar frelsishreifingu, freistar mannlegs eðlis, og espar 
Mannlega frelsistilfinningu til mótspyrnu og uppreistar. 
6 


122 


Þjóðirnar eru Yvaknaðar til nokkurrar meðvitundar; 
frelsisandi frá prótestantiskum löndum hefur smeygt 
sjer inn í katólsk lönd; þeim verður ekki stjórnað 
nú, eins og á miðöldunum, með töfravaldi hjátrúar- 
innar. En rómverska kirkjan og páfavaldið er í eðli 
sínu enn þá hið sama; kirkjan vill nú, sem áður, ein 
hafa valdið, en halda þjóðum og ríkjum í bernsku- 
og ófrelsis-ástandi undir svipu kirkjulegs einveldis, ef 
hún gæti komið því við, því harðstjórn, kúgun og 
hvers konar ófrelsi eru og verða stöðugir förunautar 
hinnar rómversku katólsku. 


3. grein. 
Um reglu trúarinnar (de canone). 

Í lærdóminum um grundvöll trúarinnar er ágrein- 
ingur í 3 atriðum milli kirknanna: 1. um sam- 
bandið milli guðsorðs í heilagri ritningu og hins ó- 
skrifaða orðs, sem gengur jafnhliða ritningunni; 2. 
um álit og útleggingu heilagrar ritningar; og 3. um 
álit hinna helgu bóka sín á milli. 

Hvað fyrsta atriðið snertir, kennir rómverska 
katólska kirkjan, að heilög ritning sje ekki ein grund- 
völlur og uppspretta fyrir kristilegri þekkingu og trú, 
en jafnframt sje það og jafnhliða ritningunni hin 
munnlega sögusögn, svo guðsorð sje bæði skrifað 
og óskrifað. Þessu neita ekki prótestantar; því báð- 
um kirkjum kemur saman um, að í heilagri ritning! 
felist og flytjist oss hið hreina guðs opinberaða orð, 
sem guðs sonur færði. Báðar kirkjur játa trúna á 
opinberun guðs í Jesú Kristi; heilög ritning, hans 


123 


orð, inniheldur því guðlegan sannleika, og er trúar- 
innar og lífernisins regla; þess vegna kallar kirkju- 
Íundurinn í Tríent heilaga ritningu „himneskan fjár- 
Sjóð helgra bóka, sem heilagur andi af örlæti sínu 
Íjekk. mönnunum í hendur“!. Þar eð enn fremur 
báðar játa handleiðslu og viðhald heilags anda á 
kirkjunni, kemur báðum saman í því, að í kirkjunni 
Sje lifandi guðsorð, sem með aðstoð heilags anda 
Ílytjist frá einni kynslóð til annarar, og gróðursetji 
Sjálft sig í kirkjunni, samkvæmt fyrirheiti Krists um, 
að andi sinn muni aldrei yfirgefa trúaða, en vera með 
beim til veraldarinnar enda. Í þessum upprunalega 
Og sannkristilega skilningi á hinni munnlegu sögu- 
Sögn kemur báðum kirkjum saman, því prótestantiska 
kirkjan játar, að á öllum tímum kirkjunnar hafi drott- 
inn átt sjer söfnuð trúaðra, sem hann hafi fengið í 
hendur hreinan lærdóm sinn, og sem hafi flutt hann 
komandi kynslóðum. Um þetta lifandi orð, eða munn- 
legu kristilegu sögusögn, kemur enn fremur báðum 
kirkjum saman, að hún sje eldri heldur en hið 
skrifaða orð; þessu játar hin prótestantiska kirkja, 
því það er sannleikur, byggður á áreiðanlegum vitn- 
Isburðum sögunnar.  Lausnarinn sjálfur flutti lærdóm 
Sinn jafnan í munnlegri kenningu, en skrifaði ekki. 
Hans dæmi fylgdu postular hans; þeir fluttu kenn- 
Mguna allir munnlega, en fæstir þeirra hafa eptir- 


Að „Coelestis librorum sacrorum thesaurus, quem 
SDiritus sanctus summa cum liberalitate hominibus 
tradidig<, Syn. Trid. 

6* 


124 


látið sjer skrifað orð, en stofnuðu kristna söfnuði 
með munnlegri prjedikun. - Þannig rótfestist kristni- 
boðið á postulanna dögum hjá þjóðunum, áður en 
rii nýja testamentisins voru til, og eins fluttist krist 
in trú eptir þeirra daga með munnlegu kristniboði 
kristniboðandanna til ýmissa þjóða, áður en þær þekktu 
hinar helru bækur nýja testamentisins. Þannig kvarta 
kirkjufeður á 4. öld um, að guðspjöllin og brjef post- 
ulanna sjeu ekki almenn í kirkjunni. Þeir, sem skírn 
tóku, urðu í skírninni að játast undir trúarjátningu; 
og. þessi trúarjátning, sem tók í fám orðum fram 
aðalinntak kristindómsins!, hafði myndazt af hinni 
munnlegu sögusögn, hinu lifanda orði, og festist 
löngu síðar sem regla trúarinnar í hinni postullegu 
trúarjátningu (symbolum apostolicum). Ýmsir kirkju- 
feður, Írenæus, Tertullíanus og Órígenes, sem gelta 
um þessa trúarreglu, kalla hana hina óskrifuðu sögu- 
sögn (traditio non scripta), eða hina órituðu kenn- 
ingu (doetrina áypagos), og að greina hana þannig 
frá heilagri ritningu, af því þess konar trúarjátningar 
mynduðust ekki af hinu skrifaða, heldur hinu óskril 
aða orði, jafnvel þó inntak þeirra kæmi fullkomlegð 
heim við ritninguna. Prótestantar geta því játað 
þeirri kenningu katólskra, að kristin kirkja sje ekki 
sprottin af heilagri ritningu, heldursje kirkjan. móðir 
heilagrar ritningar; því kirkjan var stofnuð, áður en 
hið skrifaða orð varð til; söfnuður trúaðra var til á 
undan hinum helgu bókum í fjelagi Krists lærisveind; 


— 


!) Sbr. Neanders kirkjusögu, L, bls. 527. 


125 


og frá þessu fjelagi hafa bækur nýja testamentisins 
upptök sín. Báðum kirkjum ber saman í, að munn= 


2 


leg fræðsla í orðinu og prjedikun trúarinnar sje jafn= 
an nauðsynleg til þess, að leiða í skilning á orði 
heilagrar ritningar, og að hið lifandi orð í munnlegri 
uppfræðingu og prjedikun sje leiðbeining til heilagrar 
Titningar, jafnvel lykillinn að henni. Höfundur hei- 
lagrar ritningar er ekki heimsins andi, heldur hei- 
lagur andi, sem lifði í fjelagi hinna trúuðu. En 
þessi sami andi, sem er höfundur ritningarinnar, held- 
ur eilíflega á fram starfsemi sinni til þess, að: hið 
Skrifaða orð hans verði rjett skilið -af söfnuðunum, 
til þess að leiða kristna menn í rjettan skilning á 
Orðinu, upplýsa skilning þeirra, og ljúka upp björt- 
Unum, svo að orðið fái þar inngöngu, verði lifandi í 
anda mannsins, og beri ávexti. Því ekki er það orðið 
Sjálft, sem bókstafur, heldur andinn; sem er í og með 
Orðinu og Óaðgreinanlega sameinaður því, sem féstir, 
Slæðir og gjörir orðið að lifandi anda í hinum innra 
Manni, svo að hann endurfætist, helgast, og ber á- 
Vöxt1, Án aðstoðar og verkana heilags anda lægi 
Krists opinberaða orð, frelsisins lærdómur, eins og 
falinn fjársjóður í jörðu, dauður og öllum ónýtur. 


1) „Spiritus sc. revelat et praedicat verbum, et 
Þer id pectora  illuminat et accendit, ut verbum 
Accipiant, amplectantur, illi adhaerescant, inque eo 
Þerseverent“. Cat. Maior. 

Þ. e.: Heilagur andi opinberar og prjedikar orðið, upplýsir 
Með því og glæðir hjörtun, svo að monnirnir taka við því, að- 
hyllast það, og halda sjer stöðuglega við það. 


126 


Andinn einn gjörir orð ritningarinnar lifandi í hjört- 
unum, og vekur lifandi þekkingu á lærdómum ritn- 
ingarinnar. þar af leiðir, að til þess:að geta rjetti- 
lega skilið heilaga ritningu, þarf maðurinn að hafa 
hluttekningu í fjelagi hinna trúuðu, það er að skilja: 
maðurinn hlýtur að hafa hluttekningu í þeim sama 
anda, sem talar í ritningunni; að öðrum kosti verða 
orð hennar og lærdómar ekki einungis leyndardómur 
fyrir manninn, heldur heimska og hjegómi, því „hold- 
lega sinnaður maður skilur ekki það andlega; það er 
honum heimska, og hann getur ekki skilið það, því 
"það hlýtur andlega að dæmast“; 1. Kor. 2, 14. Sá, 
sem enga hlutdeild hefði í hinu lifanda orði, sem 
gengur í kristinni kirkju frá einni kynslóð til ann- 
arar, Í munnlegri fræðslu og prjedikun, hann væri 
óhæfur til þess, að geta skilið hið skrifaða orð ritn= 
ingarinnar; hann væri eins og heiðingi eða Gyðing- 
ur; honum væri Kristur og hans lærdómur heimska 
og, hneyksli, þar eð hann væri hlutdeildarlaus í kristi- 
legum anda og meðvitund. Þannig er augljóst, að 
hið skrifaða og óskrifaða orð eru í óslítanlegu sam- 
bandi sín á milli, að orðið í heilagri ritningu verður 
ekki skilið nema með hinu lifandi orði, sem gengur 
frá einni kynslóð til annarar í vitnisburði kristilegrar 
kirkju; því hinn sami heilagi andi, sem er höfundur 
guðsorðs í ritningunni, er einnig verkandi í hinu lif- 
andi orði, í fræðslu kirkjunnar og vitnisburði hinnar 
munnlegu sögusagnar, flytur hana inn í hjörtun, 08 
gjörir hana þar ávaxtarsama. Í þeim skilningi sagði 


127 


Augustínus!: „Jeg tryði ekki evangelíó, ef álit kirkj- 
„Unnar væri mjer ekki hvöt til þess“. Ekki er þetta 
Svo að skilja, að Augustínus hafi sett álit kirkjunnar 
ofar en guðsorð, eða hugsað sjer kirkjuna dómara 
heilagrar ritningar, heldur svo, að hið lifandi orð í 
vitnisburði kirkjunnar, hin kirkjulega sögusögn, sje 
leiðbeining og leiðarvísir, til að skilja heilaga ritn- 
ingu. Prótestantar geta því líka játað, að hin kirkju- 
lega sögusögn geti innhaldið guðsorð, þó það finnist 
ekki bókstaflega eða með sömu orðum í heilagri ritn- 
ingu. En þessu játar prótestantiska kirkjan því að 
eins, að þessi sögusögn sje í engu á móti guðsorði 
í ritningunni, heldur í fullkominni samkvæmni við 
það, og beri á sjer öll merki þess, að hún sje sprott- 
in af anda ritningarinnar. 

Hingað eiga kirkjurnar leið saman í þessum lær- 
dómi, en úr þessu skilja þær, og verulegur ágrein- 
ingur kemur í ljós milli þeirra, sem fólginn er í því, 
að prótestantar setja hið skrifaða orð, heilaga ritn- 
ingu, ofar en hið óskrifaða; katólska kirkjan þar á 
Móti setur í rauninni hina munnlegu sögusögn kirkj- 
unnar ofar en guðsorð í ritningunni. Að vísu er 
langt frá því, að katólska kirkjan í orði kveðnu neiti 
áliti og gildi heilagrar ritningar, heldur telur hún 
hana jafnhliða sögusögninni, eins og einn hlutann eða 
€inn liðinn af hinu guðlega orði kirkjunnar; því sam- 
kvæmt hinni katólsku grundvallarskoðun er kirkjan 
Sjálf stöðug uppspretta opinberunarinnar, sem sífelld- 


1) „Evangelio non erederem, nisi me ecelesiae 
Moveret auctoritas“. 


128 


lega birtir hinn eilífa sannleika, guðs vilja, í öllum 
sínum tilskipunum, eins með hinu skrifaða orði, sem 
hinu óskrifaða. Kirkjan telur því að nafninu til ritn- 
inguna jafnhliða sögusögninni?. En það eru í raun- 
inni þýðingarlaus orð; ritningin verður, þegar betur er 
athugað, að þoka sæti fyrir sögusögn kirkjunnar. 
Rómverska kirkjan hefur upp hugsað nóg ráð til þess, 
að rýra gildi ritningarinnar í því skyni, að setja sögu- 
sögnina ofar.  Ritningin innibindur (segir katólska 
kirkjan) ekki í sjer allt guósorð?; bæði játar hún það 
sjálf víða, Jóh. 16, 12; 20,.30.3 21, 25.;7 2. Tess. 
2, 15., þar sem hún vísar til hinnar munnlegu 


1) „Omnes libros tam V. quam N. T., nee non 
traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores per- 
tinentes, tamquam vel ore tenus a Christo vel spiritu 
sc. dictatos et continua successione in ecelesia ca- 
tholica conservatos pari pietatis affectu ac reverentia 
suscipit et veneratur“. Syn. Trid. 

p. e.. Kirkjan játar allar bækur gamla og nýja testament- 
isins, og sömuleiðis sögusögnina, sem snertir trú og siðferði, 
og sýnir þeim sömu guðræknislotningu, sem orðrjettum 
setningum Krists eða heilags anda, er geymzt hafa og gengið Í 
kirkjunni frá einni kynslóð til annarar. 

2) „Nos asserimus ín seriptura non continere Et- 
presse totam doctrinam necessariam, sive de fide, sive 
de moribus, et proinde praeter verðum dei seriptum 
requiri etiam verbum dei non seriptum“. Bellorm. 
de verbo dei. 

Þ. €.  Vjer fullyrðum, að í ritningunni sje ekki skýrt tekin 
fram Öll nauðsynleg kenning í trú eða siðafræði, og því þurfi 
auk hins skrifaða orðs einnig hins óskrifaða orðs guðs. 


129 


Sögusagnar, og líka er ritningin víða óljós, er ýmis- 
legum skilningi undirorpin, eins og sagan sýnir, að 
Margar meiningar hafa verið teygðar út úr henni; 
villatrúarmenn borið orð hennar fyrir sig til að styrkja 
villu sína og styðja óguðlega lærdóma. Þess vegna 
(þannig ályktar kirkjan) er ritningin ekki einhlít; 
hún inniheldur ekki það, sem nauðsynlegt er til trúar- 
og lífernis-reglu, heldur hefur Kristur og postular hans 
flutt lærdóm sinn að fullu og öllu í munnlegri kenn- 
ingu, og þessi kenning hefur gengið hrein og ómeing- 
uð. í kirkjunni mann frá manni gegnum biskupana, 
eptirmenn postulanna; og þessi kirkjulega sögusögn 
verður því að taka við, bæta upp og fullkomna þetta, 
sem hið skrifaða orð ávantar, svo menn hafi fullkom- 
inn og áreiðanlegan grundvöll fyrir trú og breytni. 
Þessum lærdómi katólsku kirkjunnar neita pró- 
testantar gjörsamlega; trúarjátningar þeirra mótmæla 
því fastlega, að hið óskrifaða orð, sögusögnin, sje sett 
jafnhliða guðsorði í ritningunni, og telja það móð 
fullum rjetti undirrót allrar villu í þessum lærdómi 
hjá katólsku kirkjunni, því með þessu setji hún 
mannasetningar (traditiones humanae) ekki einungis 
jafnhliða guðsorði, heldur ofar, og byggi upp mann- 
lega sögusögn og setningar beint á móti guðsorti, og 
láti með því ófullkomið og óáreiðanlegt manna-orð 
bola út guðsorð. Til að af stýra þessum skaðlega 
lærdómi, kenna því prótestantar, að heilög ritning 
innihaldi allt það, sem mönnum er nauðsynlegt að 
Vitat til sáluhjálpar (suffieientia sc. sc), að ekkert 


2) „Í sannleika er nóg ritað í heilaga ritningu, og það væri 


130 


vanti í hana, sem mönnum sje nauðsynlegt til sann- 
arlegs sálargagns!, og ekkert sje kristilegur sannleiki, 
sem ekki sje samkvæmt guðsorði í ritningunni. Pró- 
testantiska kirkjan játar að vísu, að margt kunni að 
vera óritað um verk og orð Krists, sem ekki standi 
í guðspjöllunum, eins og Jóh. 21, 30., segir berlega, 
og sem katólska kirkjan ber fyrir sig, til að sanna, 
að ritningin sje ónóg. En þetta sannar ekkert það, 
sem katólska kirkjan ætlast til, því ritningin bendir 
oss hvergi einu orði til, að það, sem skrifað er, sje 
þar fyrir ónógt, og hún vísar oss hvergi til sjerstak- 
legrar trúaruppsprettu, sem sje jafnhliða, því síður 
ofar en guðsorð í ritningunni. Hefði það, sem ó- 
skrifað er, verið oss nauðsynlegt til sáluhjálpar, þá 
hefði guðleg forsjón borið umhyggju fyrir, að það 
hefði geymzt oss í skrifuðu orði, og því kenna pró- 
testantar, að vjer með fullu trausti megum láta oss 
nægja það, sem ritað er í heilagri ritningu. Orðin 
hjá Jóhannesi, sem katólskir bera fyrir sig, leggur 
rómverska kirkjan ranglega út; þar er ekkert talað 


þarfleysa, að hafa fleiri boð eða lög; já, það er ekkert vald 
lengur til á jörðu til að setja kristileg lög“. Lúter. 

1) „Credimus sacr. ser. dei voluntatem perfecte 
eomplecti et quodeunque ab hominibus, ut salutem 
consequantur, credi necesse est, ín illa sufficienter 
edoceri“. QConf. Belg. 

Þ. e.:  Vjer trúum því, að heilög ritning hafi að geyma full- 
an guðs vilja, og að í henni sja nægilega skýrt frá öllu því, 
sem mönnunum er nauðsynlegt að trúa, til þess að geta orðið 
sáluhólpnir. 


131 


um sjerstaklega nýja opinberun með kirkjulegri sögu- 
Sögn, heldur um handleiðslu heilags anda, sem muni 
Vekja fullkomnari skilning hjá lærisveinunum, og gjöra 
Orðið, sem lausnarinn hafði þegar gróðursett í sálum 
beirra, að lifandi anda. Prótestantiska kirkjan kennir 
þess vegna gagnstætt katólskum, að heilög ritning 
sje ein næg uppspretta trúar og siðalærdóma. Róm- 
Verska kirkjan kennir þar á móti, að kirkjuleg sögu- 
sögn sje eins áreiðanlegur grundvöllur fyrir hvort- 
tveggja, og flytur þess vegna marga trúarlærdóma, 
sem enga. fótfestu hafa í ritningunni, en eingöngu 
eru byggðir á áliti kirkjunnar, einungis af þeirri rót- 
Srónu trúargrillu, að heilög ritning sje ónógur grund- 
Völlur trúarinnar.  Prótestantiska kirkjan átelur þessa 
kenningu kirkjunnar með fullum rjetti, sem grund- 
völl og rót allrar villu í þessu efni, með því hún 
hefur orðið tilefni til allrar hinnar stórkostlegu af- 
bökunar, sem kristilegir trúarlærdómar hafa orðið 
fyrir í rómversku kirkjunni, tilefni til þess, að manna 
lærdómar boluðu út guðs lærdóm, að mannasetningar 
Voru byggðar upp beint á móti guðsorði, svo að krist- 
indómurinn afbakaðist svo mög, að hann naumlega 
Varð þekkjanlegur, og varla annað en mannlegur lær- 
dómur. Hinn sami villuandi kemur hjer fram í stefnu 
katólsku kirkjunnar, sem í lærdóminum um kirkjuna. 
Eins og lærdómurinn um klerkavaldið, páfavaldið og 
kirkjufundavaldið rýrir og leitast við að ónýta tign 
Krists, eins ónýtir lærdómur katólsku kirkjunnar um 
Sögusögnina gildi heilagrar ritningar, og vefengir hana 
Sem áreiðanlegt og óbrigðult guðsorð, því katólska 


132 


kirkjan leitast hvervetna við, að setja það mannlega 
ofar en það guðlega. Þvílíkur lærdómur er, eptir 
skoðun prótestanta, uppspretta allrar villu, og því er 
það hin fyrsta krafa, sem gjöra verður til sögusagn- 
arinnar, að hún í engu sje gagnstæð heilagri ritn- 
ingu; því byggi kirkjan upp lærdóma á móti evan- 
gelíó Krists, þá eru það ekki einungis mannasetning- 
ar, heldur djöflalærdómar?. Samkvæmt þessu kennir 
þá prótestantiska kirkjan, að heilög ritning ein sje ó- 
brigóul regla, sem meta eigi eptir og dæma allt ann- 
að orð, allar mannasetningar, að hún ein sje próf- 
steinn og mælikvarði trúar og siðferðis?. Rómverska 


17) „Nunc aperte judaizant adversarii, aperte 
obruunt evangelium doetrinis daemoniorum. Tunc 
enim se. sc. vocat traditiones doctrinam daemoni- 
orum (1. Tim. 4,1., 3.), guando docetur, quod sint 
cultus utiles ad promerendam remissionem pecca- 
torum et gratiam; tunc enim obscurant evangeli- 
um et benificia Christi“. Apol. Qonf. 

Þ. oe. Nú flytja mótstöðumennirnir, 9: katólskir, berlega 
syðinglega villu; berlega hefja þeir Krists lærdóm með djöflalær- 
dómi. Því þá kallar ritningin mannlegar setningar djöflalær- 
dóm, þegar þær eru gefnar út fyrir gagnlega guðsþjónustu, til 
að afla mönnum syndafyrirgefningar og guðlegrar náðar. því 
þá varpa þær rýrð á evangelíum Krists, og velgjörðir hans. 

2) „Credimus, confilemur et docemus, unicam 
regulam et normam, secundum quam omnia dog- 
mata omnesque doctores aestimari ét judicari opor- 
teat, nullam omnino aliam esse quam peophetica el 
apostolica seripta cum V. tum N. T. Et sold 
seriptura sacra judeæ, norma et regula agnoscit', 


133 


kirkjan álítur þar á móti heilaga ritningu ekki nema 
Part af guðsorði, og skoðar hana ekki sem trúarreglu, 
heldur eins og gagnlega leiðbeiningu til hins munn- 
lega orðs, og byggir þess vegna marga lærdóma sína 
á munnlegri sögusögn, þó engin fótfesta sje fyrir þeim 
í heilagri ritningu, því hin auðugari uppspretta verð- 
ur að bæta upp hina fátækari. Þannig byggir kat- 
ólska kirkjan ýmsa ókristilega lærdóma á sögusögn- 
inni, án þess að geta með rökum sýnt grundvöll þeirra 
í heilagri ritningu; þar á meðal teljast lærdómurinn 
um tilbeiðslu helgra manna, um hreinsunareldinn, um 
aflát, um tilbeiðslu Krists líkama og blóðs í altaris- 
sakramentinu, um úthlutun brauðsins eins í kveld- 
máltíðarsakramentinu, o. fl. þ. h. 

þvílíkum grundvelli fyrir trúnni, þessum manna- 
setningum, neitaði siðabótin fastlega; þess vegna heita 
játendur hennar prótestantar (þ. e.: mótmælendur); og 
hins vegar játaði kirkja þeirra engan áreiðanlegan 
grundvöll trúarinnar annan en guðsorð í heilagri ritn- 
ingu, Krists skrifaða evangelíum, og heitir hún þess 
vegna evangelisk kirkja. Prótestantar meta því jafn- 


ad quam cev ad lydium lapidem omnia dogmata 
etigenda sunt et judicanda: an pia an impia, an 
vera, an vero falsa sint“. Form. Conc. 

Þ. e.:  Vjer trúum, játum, og kennum, að sú eina regla og 
mælikvarði, sem meta eigi og dæma eptir alla trúarlærdóma og 
alla kennendur, sje enginn annar en spámannleg og postulleg 
rit gamla og nýja testamentisins. Og heilaga ritningu eina 
játum vjer dómara, reglu og mælikvarða, sem dæma á eptir 
Og prófa við, eins og við prófstein, alla trúarlærdóma, hvort 
þeir sjeu kristilegir eða ókristilogir, rjettir eða rangir. 


134 


án heilaga ritningu sem hið dýrmætasta hnoss sitt, 
og telja það ómetanlega náðargjöf guðlegrar forsjón- 
ar, að hin hreina kenning sannleikans er mannkyninu 
þannig geymd í skrifuðu orði; því með heilagri ritn- 
ingu er kirkjunni gefinn um aldur og æfi áreiðan- 
legur leiðtogi, eilíf leiðarstjarna, til að geta að greint 
það guðlega frá því mannlega, rjett frá röngu, sann- 
leika frá villu. Upphaflega var að vísu hið munn- 
lega orð, eins og það lifði hreint og ómeingað í brjósti 
Krists lærisveina, postulanna, fullkomlega áreiðanlegur 
grundvöllur trúarinnar, en til viðurhalds Krists kirkju, 
þegar fram liðu stundir, var hið skrifaða orð nauð- 
synlegt; því hið munnlega orð er miklu meiri af- 
bökun undirorpið; það aflagast á stuttum tíma í með- 
ferðinni, þegar það fer margra í milli, því heldur á 
mörgum öldum; og þannig hefði lærdómur Krists af- 
lagazt, rangfærzt, og orðið óþekkjanlegur, eins og kat- 
ólska kirkjan sjálf er ljósast vitni um, ef drottinn 
kirkjunnar hefði ekki borið umhyggju fyrir, að opin- 
berunin hefði geymzt og flutzt kirkju hans í skrifuðu 
orði; því hið skrifaða orð stendur óhaggað (litera 
seripta manet). Í heilagri ritningu talar sannleikans 
konungur við kirkju sína, og út býtir henni því sama 
orði lífsins, sem hann út býtti henni á sínum hjer- 
vistardögum. Að þessari hreinu lind sannleikans á 
kristin kirkja aðgang um aldur og æfi; þar, en hvergi 
annarstaðar, finnur hún eilíflega óbrigðulan leiðtoga 
og leiðarvísi, til að geta varizt hvers konar villu, af- 
máð og upprætt sjerhvert illgresi, sem hinn vondi 
andi sáir, til að spilla akurlendi drottins; í stuttu 


135 


máli: heilög ritning er það lífsinsbrauð, sem drott- 
inn eilíflega fæðir og endurnærir með kirkju sína, 
Svo að hún getur yngzt upp aptur, þó hún eldist, 
Tatað á sannleikans veg, þó hún villist, og þannig 
lifað um aldur og æfi í stöðugu samfjelagi við drott- 
in sjálfan. Þar eð prótestantiska kirkjan þannig byggir 
einungis á heilagri ritningu sem grundvelli trúar og 
siðferðis, hefur hún örugga og óbrigðula undirstöðu 
fyrir þekkingu sinni; hún veit, að hún byggir ekki 
á mannlegu orði, heldur hreinu guðsorði, sem aldrei 
getur brugðizt, þó allt annað bregðist. Allt öðruvísi 
er ástatt fyrir katólsku kirkjunni; hana vantar þessa 
öruggu fótfestu; af því hún viðurkennir ekki heilaga 
Titningu eina sem áreiðanlegan mælikvarða trúarinn- 
ar, byggir hún á svikulli undirstöðu, og gefur margt 
út fyrir kristilegan og postullegan sannleika, sem ekki 
er annað en mannasetningar eða tilbúningur klerka- 
Valdsins; því þó alla undirstöðu vanti í heilagri ritn- 
ingu fyrir einhverjum lærdómi, og þó öll rök sög- 
unnar bregðist, til að sanna eitthvað sem postullegan 
lærdóm, verður niðurstaðan jafnan sú, að rómverska 
kirkjan sjálf af guðlegum myndugleika sínum leggur 
Síðasta úrskurð á, og ákveður, hverju og hvernig 
börn hennar skuli trúa, að þetta og þetta skuli vera 
kirkjulærdómur. — Aðalágreiningurinn, sem skilur 
kirkjurnar í þessari trúargrein, kemur hjer fram, og 
Srundvallarmismunurinn milli beggja í lærdóminum 
um kirkjuna birtist hjer í annari mynd, svo það 
liggur í augum uppi, að lærdómur katólsku kirkj- 
Unnar um sögusögnina hefur dýpri rætur sínar í lær- 


136 


dómi hennar um kirkju- og klerka-valdið.  Róm- 
verska katólska kirkjan gefur sig, eins og áður er 
sagt, út fyrir hina fullkomnu kirkju, og álítur sig 
þess vegna uppsprettu alls kristilegs orðs, og eignar 
sjer samkvæmt því vald til, að ákveða og setja alla 
lærdóma kirkjunnar, bæði gamla og nýja; í einu orði: 
kirkjan tekur sjer æðsta dómsvald yfir öllu kristilegu 
orði, hvort það er heldur hið skrifaða orð heilagrar 
ritningar, eða. hið óskrifaða í munnlegri sögusögn 
kirkjunnar. Þess vegna er þetta vanalegt viðkvæði 
í trúarjátningum kirkjunnar: „Þetta kenndi postulleg 
sögusögn, og katólska kirkjan hefur af valdi sínu 
staðfest það“?. Kirkjan rómverska hefur guðlega 
sögusögn (traditio dívina); það er sú sögusögn, sem 
á að vera frá Kristi sjálfum; postullega sögusögn, 
(traditio apostolica), sú sem á að vera frá postulun- 
um, og kirkjulega sögusögn (traditio ecclesiastica). 
En það gefur að skilja, að þessi aðgreining verður 
þýðingarlaus, því kirkjan verður sjálf jafnan æðsti 
dómari: hún, sem hefur heilagan anda án mælis, get- 
ur jafnan af fyllingu guðdómsvalds síns sett þau lög, 
sem henni þóknast, eins í trúarefnum, sem öllu öðru, 
og heimtar samkvæmt því, að allir lúti setningum 
sínum skilyrðislaust. Lærdómur sannleikans er eins 
og geymslufje í höndum klerkavaldsins; klerkdómur- 
inn, hinn útvaldi kennilýður, er uppspretta kristilegra 
trúarlærdóma, og því er hann fær um, að leiða í ljós 
nýja og ókunnuga lærdóma, og að greina þá sönnu 

1) „Haec doeuit apostolica traditio, et ecelesia€ 
catholicae auctoritas confirmavii“. 


137 


frá þeim ósönnu. Fyrir milligöngu kennilýósins verður 
þá hinn kristilegi lærdómur að kirkjulærdómi, og 
öðlast einungis fyrir vald kirkjunnar gildi sitt og“á- 
lit. Til þess að komast til þekkingar á sannri trú, 
verða því allir að snúa sjer til kirkjunnar, það ér: 
til klerkavaldsins, eða páfans, sem er höfuð kirkjunn- 
ar; því það, sem páfinn hefur staðfest í embættisnafni 
með páfabrjefi eða á almennum kirkjufundum í nafni 
kirkjunnar, það má álíta sama sem úrskurði og fyr- 
irskipanir heilags anda sjálfs. Þar af leiðir bein- 
línis, að undirstaðan fyrir trú kristinna manna er í 
rauninni ekki sannleiki og guðdómlegleiki lærdóm- 
anna sjálfra, eða kraptur guðsorðs, heldur vald og 
álit kirkjunnar, sem ein hefur hina fullu vissu, 
og er ábyrgðarmaður fyrir öllu, eða með öðrum orð- 
um: kirkjan er córi en guðsorð; kristnir menn eiga 
því að eins að trúa því, að kirkjan staðfesti það, og 
bjóði mönnum að trúa því?. Þannig verður, samkvæmt 


1) „Debuit deus judicem aliquem providere ec- 
elesiae. At iste judex non potest esse sacra ser., ne- 
que spiritus revelans prívatus neque princeps secu- 
laris; igitur princeps ecelesiasticus vel solus vel 
certo cum  coneilio et consensu  coepiscoporumf“. 
Bellorm. de verbo dei. 

Þ. e.: Guð hlaut að sjá kirkjunni borgið með einhverjum 
dómara. En þessi dómari getur hvorki verið heilög ritning, 
nje opinberun andans hjá einstökum mönnum, nje veraldlegur 
höfðingi; þess vegna er það kirkjulegur höfðingi, annaðhvort 
einn, eða með kirkjufundi og ráði sambiskupa sinna. 

2) „Synodus Tridentina interdicit cunetis Christi 
fidelibus, ne posthac de úis aliter vel credere vel 


138 


trúarfræði rómversku kirkjunnar, hin æósta trúargrein 
trúin á guðlegan myndugleika og vald kirkjunnar. 
Hin fyrsta og helgasta skylda allra barna kirkjunnar 
er það, að leggja sig skilyrðislaust undir móðurlegt 
vald og skipun hennar, og þvílík hlýðnistrú innibind- 
ur í sjer hina fullu sönnu trú; þar á móti er hvers 
konar efi um þennan myndugleika kirkjunnar undir- 
rót og byrjun allrar villutrúar. 

Eins og prótestantiska kirkjan neitar algjörlega 
öllum klerkavaldslærdómi, eins neitar hún þessari kenn- 
ingu katólsku kirkjunnar, sem ókristilegri villu. Hún 
getur ekki talið þessa lærdómsbyggingu kirkjunnar 
katólsku annað en guðlöstunarorð; því þegar kirkjan 
gjörir fjelag manna, eða vissa stjett, skilyrðislaust 
að æðsta löggjafa og dómara í trúar- og sáluhjálpar- 
efnum, hvort sem það heldur er páfinn einn, eða 
biskuparnir á kirkjufundunum, þá er það öllum auð- 
sjáanlegt, að hún setur mannlegan breyskleika ofar 
en heilaga ritningu, gjörir mannlegt hyggjuvit að dóm- 
ara guðsorðs, og hrífur sjer það vald, sem Kristi ein- 
um tilheyrir og hans anda. En þegar kirkjan þannig 
hefur hrifið sjer hinn æðsta sess, sett sig upp yfir 
ritninguna, getur hún gefið út fyrir kristilegan og 
postullegan sannleika, hvað sem henni þóknast; þá 


praedicare vel docere audeant, quam ex his decretis 
explicatum atque definitum“. Syn. Trid. 

Þ- e.:  Kirkjufundurinn í Tríent bannar öllum trúuðum 
Krists lærisveinum, að trúa, prjedika, eða kenna um þetta ept- 
irleiðis á annan hátt, heldur en útskýrt er og ákveðið í þessum 
ákvörðunum. 


139 


er engin trygging lengur fyrir því, að mannlegar villu- 
setningar og mannlegir ósiðir verði ekki gefnir út 
sem guðlegur sannleiki. Af þessari rót og þessarar 
tegundar eru einmitt sprottnir hinir mörgu ókristilegu 
lærdómar og villusetningar rómversku kirkjunnar, sem 
kirkja prótestanta afneitar og hefur afmáð, af því 
þessar setningar eru byggðar upp, þvert á móti hei- 
lagri ritningu, af drottnunargirni klerkavaldsins, og 
gefnar út sem guðleg lög, til að hneppa kristna menn 
undir harðstjórnarok mannasetninga, og gjöra þá að 
mannaþrælum. Af þessari grundvallarvillu, að kirkj- 
an hefur settsig upp yfir Krist og hans orð, er sprott- 
in öll sú ógurlega afbökun, sem Krists evangelíum 
hefur orðið fyrir hjá katólsku kirkjunni; þaðan hafa 
upptök sín allir hinir óteljandi ókristilegu siðir, sem 
smátt og smátt hafa smeygt sjerinn, saurgað og van- 
helgað kirkju Krists. Það sem lausnarinn forðum 
þunglega átaldi faríseana fyrir, að þeir ónýttu guðs 
lög með mannasetningum, það sama á einmitt heima 
hjá klerkavaldi rómversku kirkjunnar.  Kennimenn 
rómversku kirkjunnar hafa lýst sjer eins og nýir farí- 
sear í kristninni; þeir hafa ónýtt evangelíum Krists, 
og viljað byggja upp annan lærdóm af sínum manna- 
setningum, og með því gjört tign Krists óvirðingu, 
og leitt sálirnar í glötun?. Það var því engin þrá- 


1) „Neque hi errores sunt eæistimandi leves; lae- 
dunt enim gloriam Christi, afferunt perniciem ani- 
mabus, nec possunt dissímulari“. Art. Smal. 

Þþ. e.:. þessir villulærdómar geta ekkert smáræði talizt, því 
beir meiða dýrð Krists, leiða sálirnar í glötun, og geta ekki dulizt. 


140 


kelkni eða nýjungagirni, eins og katólskir bregða pró- 
testöntum um, heldur hin stórkostlega afbökun, sem 
lærdómur Krists var orðinn fyrir. í katólsku kirkjunni, 
sem knúði áhangendur siðabótarinnar, til að segja 
skilið við rómversku kirkjuna og klerkavald hennar, 
svo að þeim greiddist vegur aptur að guðsorði í ritn= 
ingunni, að hinni hreinu uppsprettu sannleikans, sem 
kirkjan hafði lokað::fyrir kristnum mönnum. Ekki 
er það heldur af ástæðulausum ríg við páfavaldið, 
heldur af djúpri kristilegri alvöru, að trúarjátningar 
vorar svo opt með þungum orðum mótmæla lær- 
dóminum um dómsvald páfans og klerkdómsins yfir 
heilagri ritningu, og vara við honum sem hættuleg- 
asta villulærdómi. 

Hvað hið annað atriði snertir, kirkjulegt álit og 
útleggingu ritningarinnar, þá lýsir sjer í því hin sama 
stefna hjá katólsku kirkjunni, að hún setur sig upp 
yfir ritninguna. Katólska kirkjan fullgilti á fundin- 


1) „Haec cum úta sint, cavere omnes christiani 
debent, ne fant participes impiae doctrinae, blasphe- 
miarum, et injustae crudelitatis papae. Ideo papam 
cum suis membris, tanqguam regnum Antichristi, de- 
serere et eæsecrari debent, sicut Chr. jussit, Matt. 
7, 15.: Cavete a psevdoprophetis“. Art. Smal. 

Þþ e.: þar eð þessu er þannig varið, er það skylda allra 
kristinna manna, að forða sjer við því, að verða hluttakandi Í 
hinum guðlausa lærdómi, guðlasti, og ranglátri grimmd páfans. 
þess vegna ber þeim að segja skilið við páfann óg limi 
hans, og leggja yfir bannfæringu, eins og yfir ríki Antikrists, 
eins og Kristur skipaði Matt. 7, 15. „Varið yður á falsspá- 
mönnum“. 


141 


um í Tríent sem óyggjandi hina fornu latínsku biflíu- 
útleggingu kirkjunnar, sem heitir „vulgata“ (hin al- 
menna), og gaf. henni einni einkaleyfi fram yfir allar 
aðrar biflíuútleggingar!. Með þessari ákvörðun hef- 
ur kirkjan þá ekki einungis tekið þessa latínsku út- 
leggingu jafnhliða frumriti ritningarinnar, hinum 
ebreska og gríska texta, heldur jafnvel sett hana upp 
yfir frumritið. Að vísu er ágreiningur í katólsku 
kirkjunni sjálfri um þýðinguna á orðinu „authen- 
tica“ á þessum stað. Sumir, hinir strangari, leggja 
í orðið sama sem: „innblásin af heilögum anda“ (ín- 
spirata); aðrir aptur, þeir vægari, leggja í það sama 


1) „Sacrosancta synodus considerans non parum 
utilitatis accedere posse ecclesiae dei, sí ex omnibus 
latinis editionibus, quae circumferuntur, sacrorum 
librorum, quaenam pro authentica habenda sit, 
innotescat, staluit. et declarat,. ut haec tpsa vetus 
et vulgata editio, quae longo tot seculorum usu in 
ipsa ecelesia probata est, in publicis lectionibus, 
disputationibus, praedicationibus, et eæpositionibus 
pro authentica habeatur, et ut nemo illam reji- 
cere quovis praeteætu audeat“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Með því hinn heilagi kirkjufundur sjer glöggt, að 
bað geti orðið ekki alllítið gagn fyrir kirkju guðs, að öllum sje 
gjört kunnugt, hverja álíta skuli fullgilda af öllum þeim latínsku 
biflíuútgáfum, sam ganga manna; á milli, þá skipar hann og 
lýsir yfir, að hin gamla og almenna útgáfa, sem við gengizt 
hefur í svo margar aldir, og unnið sjer hylli í kirkjunni sjálfri, 
skuli álítast fullgild í opinberum fyrirlestrum, samtölum, 
Prjedikunum, og útlistunum, og að enginn dirfist að hafna henni 
af nokkurri ástæðu. 


142 


sem: „hin bezta“, og skilja þá ákvörðun fundarins 
svo, að „vulgata“ sje engan veginn sett upp yfir 
frumtextann, heldur tekin fram yfir aðrar útleggingar 
ritningarinnar. En hvað sem þessum ágreiningi milli 
katólsku guðfræðinganna líður, þá er það víst, að 
kirkjan með orðinu „awthentica“ hefur meint, að út- 
leggingin „vulgata“ skyldi ein teljast fullgild og á- 
reiðanleg í allri opinberlegri kirkjulegri þjónustu. 
Þessi „vulgata“ var sú útlegging, sem Híerónýmus 
kirkjufaðir hafði samið forðum; hafði hún allt frá 
hans dögum, eða frá byrjun 5. aldar, haft á sjer 
mesta álit í rómversku kirkjunni; henni hafði verið 
fylgt, og hennar orð höfðu verið tilfærð, bæði í öll- 
um trúarstríðum í vesturkirkjunni, á öllum kirkju- 
fundum, og í öllum brjefum og úrskurðum páfanna 
frá 5. öld, því latínsk tunga var almennt kirkjumál 
á öllum vesturlöndum. Með tilliti til þessa skýr- 
skotar fundurinn í Tríent til aldursins, og tilfærir 
sem ástæðu, „að hún í svo margar aldir hafi haft á 
sjer álit í kirkjunni“. En þó kirkjan beri hjer fyrir 
fastheldni við það góða og gamla, þá má þó í raun- 
inni, þegar öllu er á botninn hvolft, af þessari á- 
kvörðun sjá, að hinn sami klerkavaldsandi, sem drottn- 
andi er í öðru atferli kirkjunnar, ræður hjer líka fyrir. 
Því með þessari ákvörðun hefur kirkjan bæði ætlað að 
aptra biflíuútleggingum prótestanta inngöngu í kat- 
ólsku kirkjuna, og jafnframt haft það fyrir augum, 
að ýmsir lærdómar rómversku kirkjunnar eru byggðir 
á latínsku útleggingunni „vulgata“ einni, þar sem 
hún leggur rangt út frumritin, og hefði þá kirkjan 


143 


misst undirstöðuna fyrir villulærdómi sínum, ef „vul- 
gata“ hefði verið vikið úr sæti.  Yfir.höfuð hefur 
kirkjan sjeð, að útleggingin „vulgata“ var í öllu tilliti 
Samkvæmust stefnu kirkjunnar; að öðrum kosti hefði, 
kirkjan ekki fullgilt hana eina, og gengið fram hjá frum- 
titinu sjálfu. Þó kirkjan gjörði þessa ráðstöfun, til tók 
hún ekki jafnframt, hverja útgáfu latínsku útleggingar- 
innar leggja skyldi til grundvallar; hún fullgilti enga 
vissa útgáfu af „„vulgata“, en gaf einungis fyrirheiti 
um, að einhver útgáfa skyldi birtast í því skyni. 
Þessi útgáfa birtist ekki fyr en rúmum 40 árum síðar, 
1590, undir stjórn Sixtusar páfa 5. Staðfestingar- 
brjef páfans segir, að þetta sje sú útgáfa, sem fund- 
urinn hafi heitið, og sje hún nú gjörð úr garði end- 
urbætt sem bezt megi verða (prout optime fieri po= 
test emendata). Í þessari útgáfu höfðu líka: verið 
Sjörðar margar endurbætur og breytingar frá hinni 
fornu útgáfu. Samt sem áður var svo langt frá því, 
að hún þætti gallalaus, að 2 árum síðar ljet Cle- 
mens 8. endurbæta þessa útgáfu Sixtusar, og eru þær 
endurbætur fullar 2000 að tölu. Þessi útgáfa gefur 
sig ekki fremur en hin út fyrir gallalausa útgáfu; 
því páfinn var svo samvizkusamur, að hann jafnvel 
játaði í brjefi sínu, „að vegna mannlegs breyskleika 
Sje erfitt að fullyrða, að þessi útgáfa sje algjör“. Af 
þessu er auðsjeð, að rómversku kirkjunni verður ekki 
Sefið það með rjettu að sök, að hún skilyrðislaust 
Vilji banna allar endurbætur á biflíuútleggingu kirkj- 
unnar, eða hún hafi lýst því yfir, að útlegging kirkj- 
Unnar sje algjör, og skipað, að allri eudurskoðun 


144 


skyldi vera lokið. En hitt er aptur víst, að þegar kirkj“ 
an hefur bundið menn við eina latínsku útleggirguna, 
þá álítur hún hana í alla staði jafngilda frumritinu, 
og enga þörf, að leggja þau til grundvallar; sömu- 
leiðis hefur kirkjan eða páfinn, auðsjáanlega áskilið 
sjer einum með: þessu rjett til, að halda á fram end- 
urbótarverkinu, svo að allir guðfræðingar, og allir 
katólskir menn yfir höfuð:eru bundnir við textann í 
„vulgata“, eins og hún hefur hann, þangað.til páf- 
inn af guðlegu valdi sínu ákveður einhvern annan 
texta; en þetta athæfi er, samkvæmt prótestantiskri 
skoðun, eins mótstæðilegt kristilegu trúarfrelsi, eins 
og það er gagnstætt allri vísindalegri sannleiks- 
rannsókn. Ýmsir katólskir guðfræðingar, hinir svo 
nefndu „lingvistar“ (málfræðingar), t. a. m. Richarð 
Símon á fyrri tímum, og Jahn.og Hug á síðari tím- 
um, hafa jafnvel með dæmi sínu varið hina frjálsari 
stefnu í biflíufræðinni, án þess þó beinlínis að mót- 
mæla ákvörðunum kirkjunnar. þeir hafa sagt, að á- 
kvörðun fundarins væri ekki trúarfræðislegur úrskurð- 
ur, heldur millibilstilskipun á móti hinum mörgu ó- 
fullkomnu útgáfum af „vulgata“, og móti útleggingu 
Lúters; en engan veginn hefði fundurinn ætlað sjer, 
að. meina lærðum guðfræðingum kirkjunnar aðgöngu 
að frumriti ritningarinnar á ebresku og grísku. þar 
á móti hefur hinn strangari kirkjuflokkur, hinir svo 
nefndu „vulgatistar“ (vulgötumenn), jafnan skilið úr- 
skurð kirkjufundarins svo, að hin latínska kirkjuút- 
legging, „vulgata“, eigi ein að vera bindandi regla 
fyrir allri biflíuþýðingu, og engum lærðum guðfræð- 


145 


ingi sje leyfilegt, að byggja útþýðingu sína á frum- 
riti biflíunnar, ebreska eða gríska textanum; ög er 
þessi skilningur á orðum fundarins sjálfsagt rjettari, 
og í anda kirkjunnar sjálfrar. 

Prótestantiska kirkjan, sem játar heilaga ritn- 
ingu eina áreiðanlegan grundvöll trúar og siðferðis, 
álítur það sína helgustu skyldu, að greiða öllum börn- 
um kirkjunnar veginn að þessari uppsprettu sannleik- 
ans, svo að allir jafnt geti átt aðgang að guðsorði, 
og það fái inngöngu, og nái að rótfestast hjá þjóð- 
unum hreint og ómeingað af öllum mannasetningum. 
Prótestantiska kirkjan neitar þess vegna útlegging- 
unni „vulgata“ alveg um það gildi, sem katólska 
kirkjan eignar henni, og telur það háskalegt ófrelsis- 
band, sem aptri hreinni þekkingu á guðsorði, að ríg- 
binda menn við hana eina. Því þegar lærðir menn, 
sem hafa það starf á hendi, að rannsaka ritningarn- 
ar, eru bundnir við þessa einu útleggingu, og þeim 
er meinað, að ganga að hinu upphaflega frumriti, og 
leggja sig niður við orðið í upphaflegri lögun þess, 
þá verður útlegging þeirra ekki einungis grundvallar- 
laus og óvísindaleg, heldur jafnvel víða röng, með 
bví þeir ern bundnir við ranga útleggingu, eins og 
Taunin ber vitni nm, að rómverska kirkjan byggir 
Ýmsa trúarlærdóma sína, sem prótestantar álíta villu- 
- lærdóma, af því þeir hafa enga fótfestu í ritningunni, 
einungis á útleggingu sinni „vulgata“, þar sem hún 
leggur frumtextann skakkt út; tilbeiðslu helgra manna 
t. a. m. byggir kirkjan á sálm. 150, 1., af því „vul- 
gata“ leggur út: „Lofið drottin meðal hinna helgu“, 

7 


146 


4 


í stað þess, að í frumritinu stendur: „Lofið drottin í 
helgidóminum“. Að hjónavígsla sje sakramenti, sann- 
ar katólska kirkjan af Ef. 5, 32., af því „vuwlgata“ 
leggur út: „Þetta er mikið sakramenti“, í stað þess, 
að hin rjetta útlegging er: „Þetta er mikill leyndar- 
dómur“. #Prótestantiska kirkjan álítur þar á móti 
enga biflíuútleggingu algjörða, en allar meira eða 
minna ófullkomnar, eins og öll önnur mannaverk; á- 
reiðanlegt gildi eignar hún einungis frumriti ritning- 
arinnar, ebreska og gríska textanum, og gjörir því 
guðfræðingum sínum að skyldu, að byggja alla út- 
þýðingu á honum sem grundvelli. Samkvæmt stefnu 
sinni leggur prótestantiska kirkjan enn fremur alla 
stund á, að heilög ritning flytjist til allra þjóða í út- 
leggingum, svo að leikmenn og alþýða geti sjálf 
gengið að guðsorði, uppbyggzt af því, og haft þess 
full nót, þegar hún les það á sínu eigin móðurmáli, 
sem hún skilur. Þess vegna var það eitt hið fyrsta 
verk Lúters, að snúa heilagri ritningu á móðurmál 
þjóðar sinnar, og prótestantiska kirkjan hefur síðan 
trúlega fylgt þessu dæmi; um það eru biflíufjelögin 
ljós vottur. Katólska kirkjan hefur þar á móti fylgt 
allri annari, eða heldur gagnstæðri aðferð í þessu 
efni, og reynzt í því fullkomlega trú sinni stefnu. Að 
vísu geta menn ekki sagt, að kirkjan skilyrðislaust 
hafi bannað allar biflíuútleggingar á þjóðmálunum, þó 
hún fullgilti latínsku útleggingu sína eina; og Píus 
páfi 4. segir í reglunum fyrir hinum forboðnu bókum, 
„að kristnum mönnum sje leyft, að lesa ritningunð 
á móðurmáli sínu, ef þeir hafi til þess leyfi frá prest 


147 


um sínum eða skriptafeðrum“. En einsog þetta leyfi 
lýsir:engum sjerlegum þokka til biflíuútlegginga, eins 
er það víst, að rómverska kirkjan jafnan, bæði fyr og 
Síðar, hefur amazt við, en aldrei stutt að því, að al- 
býða eða leikmenn gætu lesið biflíuna á móðurmáli 
sínu. Þvert á móti lúta margar tilskipanir kirkjunnar, 
bæði fornar og nýjar, einmitt að því, að reisa skorður 
við biflíuútleggingum, og miða þannig til þess, að 
loka heilagri ritningu fyrir alþýðu. Þannig bannaði 
Gregoríus páfi 7. á 11. öld harðlega hinum slafnesku 
bjóðum, að snúa heilagri ritningu á þeirra tungn, og 
færði til þá ástæðu, „að ritningin með því vanhelg- 
aðist, og yrði að athlægi hjá þjóðunum“. Hin sanna 
ástæða var í rauninni sú, að páfinn ætlagi sjer með 
þessu, að rígbinda hinar fjarlægu þjóðir við róm- 
versku kirkjuna, og í því skyni vildi hann smeygja 
inn hjá þeim latínumáli kirkjunnar í allri guðsþjón- 
ustn. Í hinni orðræmdu tilskipun  „unigenitus“! 
bannfærði Clemens páfi 11. árið 1713 þá setningu, 
„að lestur heilagrar ritningar sje fyrir öllu“. Sömu 
óbeit hefur kirkjan látið í ljósi á biflíulestri alþýðu allt a6 
þessum tímum, og því hefur hún á þessari öld am- 
azt við biflíuútleggingum og lýst vanþóknun sinni á 
biflíufjelögum prótestantisku kirkjunnar, sem setja 
sjer það mið, að út breiða heilaga ritningu meðal 
þjóðanna. Píus páfi 7. varaði í brjefum sínum til 
ýmissa biskupa árið 1816 við biflíufjelögum, og kallar 


1) Brjef páfanna eru kennd við og köliuð eptir upphafsorðum 
Þeirra. þetta brjef byrjar á orðunum „Undgenitus filius dei“ 
(eingetinn sonur guðs), og heitir því „Unigenitus“. 


(} 


148 


þau „eitur í kirkjunni“, og í umburðarbrjefi 1824 til 
allra erkibiskupa og biskupa kirkjunnar lýsti Leó páfi 
12. því yfir, „að biflíufjelögin aflagi heilaga ritningu 
með útleggingum sínum á þjóð-tungumálin, því af 
slíkum útleggingum standi sá háski búinn, að Krists 
evangelíum verði að manna €vangelíó, eða jafnvel 
djöfulsins evangelíó“. Þessi dæmi sýna ljóslega, að 
katólska kirkjan hefur enn, sem fyr, ýmugust á biflíu- 
lestri alþýðu. Þessi óbeit er í rauninni ekki af því, 
að kirkjan amist við biflíuútleggingarnar sjálfar, eða 
vilji meina mönnum að öllu leyti að lesa guðsorð, 
heldur kemur hún til af því, að kirkjan ber kvíðboga 
fyrir, að, þegar ritningin er í hvers manns höndum, 
þá muni það skapa ýmislegan skilning, og aðra út- 
þýðingu á ritningunni, heldur en kirkjan sjálf hefur 
og játar. Rómverska katólska kirkjan hefur nl. á 
fundinum í Tríent áskilið sjer einni að ákveða, hvern- 
ig skilja skuli á hverjum stað orð ritningarinnar, og 
í því skyni úrskurðað, að hinnar sönnu og áreiðan- 
legu útleggingar biflíunnar sje að leita hjá kirkjunni 


2 


einungis". Þessi ákvörðun er í alla staði samkvæm 


1) Ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut 
memo suae prudentiae innizus in rebus fidei et mo- 
mum, sacram seripturam ad suos sensus contorquens 
contra eum sensum, quem tenuil et tenet sancta 
mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu ét 
interpretatione scripturarum sanctarum, aut etiam 
contra unanimem consensum palrum ipsam saeram 
seripluram interpretari audeat“. Syn. Trid. 

þ. es. Til þess að hafa hemil á taumlausu sjálfræði manna, 


149 


anda katólsku kirkjunnar; hún hefur, eins og mörg 
önnur kenning hennar, rót sína í þeirri grundvallar- 
villu, að slengt er saman sýnilegri og ósýnilegri kirkju. 
Kirkjan, sem eignar sjer innblástur heilags anda, og 
álítur sig stöðuga uppsprettulind alls guðlegs orðs, 
hlýtur, samkvæmt því, að eigna sjer einni ótakmark- 
að æðsta dómsatkvæði í því, að ákveða þýðingu hins 
guðlega orðs. Eins og kirkjan þykist ein geta sagt 
af guðlegu valdi sínu, hvað sje og hvað gilda skuli 
sem gnðsorð, eins eignar hún sjer einni myndugleika 
til, að útleggja og útþýða þetta orð. Kirkjan, eða 
klerkavald hennar, er hinn sýnilegi dómstóll, sem guð 
hefur útbúið valdi, til þess að útþýða ritninguna í 
sínu nafni. Þessum dómstóli getur ekki skjátlazt, 
því eiga allir að lúta útleggingum hans og úrskurð- 
um. Kirkjan getur þess vegna ekki þolað, að hver 
og einn þýði heilaga ritningu eptir eigin geðþótta, en 
heimtar, að lagt sje undir sína úrlausn og sinn úr- 
skurð, ef vafi og ágreiningur verður um einhvern 
Stað, og jafnframt, að allir gefi sig í hlýðni undir ó- 
brigðult dómsatkvæði heilagrar kirkju, eins í þessu 
Sem öðru. Kirkjan ber fyrir sig í þessu efni ýmsa 
Staði ritningarinnar, t. a. m. 1. Kor. 12, 30.: „Allir 


Setur kirkjufundurinn þá ákvörðun, að enginn í trausti til eigin 
hyggjuvits, og með því að teygja heilaga ritningu í trúar- og 
Siðalærdóma-efnum til sinnar eigin þýðingar, dirfst að útþýða 
hana gagnstætt þeim skilningi, sem hin heilaga móðir, kirkjan, 
hefur haft og hefur, sem ein á að dæma um sanna þýðingu 
98 útleggingu ritninganna, eða gagnstætt samhljóða útþýðingu 
feðranna. 


150 


út leggja ekki“; Lúk. 8, 10.: „Yður er gefið, að skilja 
leyndardóma ríkisins“; sömuleiðis bera katólskir guð- 
fræðingar fyrir sig, að ritningin sje þungskilin og 
erfið, og því sje þörf á samsvarandi guðlegri upp- 
lýsingu, tilað geta komizt til rjettrar þýðingar guðs- 
orðs í ritningunni. 

Það, sem katólska kirkjan í þessu efni, eins og 
öðru, eignar hinni sýnilegu kirkju, heimfæra próte- 
stantar til hinnar ósýnilegu.  Prótestantiska kirkjan 
játar, að þeir einir geti skilið heilaga ritningu rjetti- 
lega, sem eru í samfjélagi við hina sönnu kirkju, 
það er að skilja: í samfjelagi við Krist og hans anda. 
Prótestantiska kirkjan kennir að vísu, að sá sje til, 
sem einn er algjör og óbrigðull útþýðari heilagrar 
ritningar; én þessi útþýðari er hvorki páfi nje kirkju- 
fundir, hvorki klerkavald nje nokkur stjett, nje nokk- 
ur einstakur maður, heldur heilagur andi. Eins og 
hver höfundur er færastur um, áð leggja rjett út sín 
eigin orð, eins er heilagur andi, höfundur ritningar- 
innar, sá eini sanni og áréiðanlegi útþýðari hennar; 
hann, sem rannsakar guðs leyndarráð, er einn fullkom- 
lega fær um, að útþýða þau, því „enginn veit, hvað 
í guði býr, nema guðs andi“; 1. Kor. 2, 11. Til 
þess að geta skilið ritninguna, þarf því hver að öðl- 
ast hlutdeild í anda hennar; hann þarf að upplýsast 
af heilögum anda; en þessi upplýsing er ekki bund- 
in við vissa stjett eða stöðu, og veitist ekki á yfr 
hátt með vissum athöfnum, heldur veitist andinn 
gegnum guðsorð!. Hver, sem með trúuðu og guð- 

1) „Verðum dei praedicatum et auditum re verð 


lðl 


ræknu hugarfari gengur að heilagri ritningu, og leitar 
þar uppbyggingar og fæðu sálu sinni, honum upp- 
lýkst ritningin, svo að hann kemst í sannan skilning 
á guðsorði, því „sá sem leitar, hann mun finna“. Í 
og með orðinu veitist manninum“náðargáfa andans, 
sem lýkur upp fyrir honum þýðingu guðsorðs, og 
leiðir hann í allan sannleika, svo að því handgengn- 
ari maðurinn verður heilagri ritningu, og því fremur 
hann hefur orð hennar um hönd, því tamara verður 
honum að skilja hana, og því færari verður hann 
að komast til rjettrar þýðingar á orðum hennar. Það 
er þá ekki náttúrlegur skilningur mannsins eða nátt- 
úrlegt hygejuvit hans, sem útþýðir honum ritninguna, 
heldur heilagur andi, sem með orðinu, eins og verk- 
færi sínu, hefur höndlað skynsemi hans, upplýst og 
hvesst skilning hans, svo það, sem manninum áður 
var óskiljanleg ráðgáta, er skilningi hans nú ljóst og 
áþreifanlegt. Hin prótestantiska kirkja kennir þann- 
ig, að ritningin sje sinn eiginn sanni útþýðari, eða, 
sem er það sama, heilagur andi, sem með orði sínu, 
ritningunni, hefur sundrað myrkri mannlegs hyggju- 
vits, breytt hinum holdlega sljóvleika í andlega skarp- 
skyggni, og gjört anda mannsins, sem áður skildi ekki 
hema jarðneska hluti, móttækilegan fyrir himnesk og 


est ministerium et organon spirilus saneti, 
per quod in cordibus nostris efficaæ est et opera- 
tur“. Form. conc. 

Þ. e.: Guðsorð boðað og numið er Í sannleika það meðal 
og verkfæri heilags anda, með hverju hann ér kröptugur 
98 starfandi í hjörtum vorum. 


152 


guðleg efni. Þess vegna er sú ástæða, sem katólsk- 
ir bera fyrir, að ritningin sje torskilin, alveg þýð- 
ingarlaus. Ritningin er ekki torskilin, nema hinum ó- 
endurfædda manni, þeim, sem ekki er upplýstur af 
heilögum anda; hinum andlega sinnaða, þeim, sem 
upplýstur er af anda ritningarinnar, er hún ljós og 
auðskilin.  Erfiðleikinn er þá ekki ritningunni að 
kenna, heldur myrkrinu, sem ríkir í hugskoti hins 
holdlega sinnaða manns. Þar á móti neitar próte- 
stantiska kirkjan því algjörlega, að hin sýnilega kirkja, 
eða nokkur mannlegur dómstóll í henni, eða nokkur 
einstakur maður sje algjör og óbrigðull útþýðari hei- 
lagrar ritningar; því eins og allt mannlegt er tak- 
markað og ófullkomið, eins er bæði hver einstakur 
maður og hin sýnilega kirkja, sem mannlegt fjelag, 
hjer á sinni jarðnesku vegferð ekki algjör eða full- 
komin, heldur á veginum fram að fullkomlegleikan- 
um, og þess vegna enn þá hjer í sínu jarðneska á- 
standi takmörkun, breyskleika og villu undirorpin, 
og getur því öllum mönnum, hvort heldur eru páfar 
eða kirkjufundir, skjátlazt í rjettum skilningi á guðs- 
orði. Prótestantiska kirkjan telur því með fullum 
rjetti óheyrilega ósvífni lærdóm katólsku kirkjunnar, 
þegar hún þykist ein hafa lykil þekkingarinnar, og 
eignar sjer það, sem guðs eins er, að vera óbrigðull 
útþýðari heilagrar ritningar, sem aldrei geti skjátlazé 
í útleggingu sinni; þvílíka kenningu telja próte- 
stantar ókristilegan og hættulegan villulærdóm, ekki 
síður en allan klerkavaldslærdóm kirkjunnar, sem er 
fóturinn undir þessari villu; því hjer kemur bersýni- 


153 


lega einnig fram klerkavaldsstefna kirkjunnar, sem 
Setur kennilýðinn hvervetna í stað Krists og heilags 
anda, gjörir klerkavaldið að meðalgangara milli guðs 
og manna í stað hins eina Jesú Krists, og eignar 
Sjer af þessum rökum einnig hjer ótakmarkað vald, 
til að útþýða ritninguna, en meinar leikmönnum frjáls- 
an aðgang að guðsorði, og lokar alþýðu þannig hinn 
Sanna veg til guðs, veginn í gegnum Krist, hinn eina 
fullkomna leiðtoga, og hans orð, en opnar henni apt- 
ur villuveg, veginn í gegnum marga blinda leiðtoga, 
það er að skilja klerkavald kirkjunnar. 

Eins og katólska kirkjan með hinni latínsku 
kirkjuútleggingu leggur fjötur á útbreiðslu guðsorðs 
meðal alþýðu, eins leggur hún ófrelsisok á alla vís- 
indalega biflíuútleggingu hjá guðfræðingum kirkjunn- 
ar. Menn hafa stundum borið kirkjunni það á brýn, 
að hún alveg kollvarpaði allri vísindalegri biflíuþýð- 
ingu, og bannaði hana. - En eflaust er þetta of harð- 
ur dómur. Því katólska kirkjan hefur aldrei beinlínis 
bannað guðfræðingum sínum, að útþýða ritninguna og 
rannsaka orð hennar; hún hefur einungis bannað þeim, 
að koma fram með útleggingar, sem ekki geti sam- 
rýmzt lærdómi kirkjunnar, og hefur því áskilið sjer, 
Þegar ólíkar útþýðingar koma upp, að skera úr því, 
hver rjett sje og gilda skuli. En hitt liggur í aug- 
um uppi, að frjáls og vísindaleg biflíuþýðing getur 
ekki þrifizt í katólsku kirkjunni, þar eð hún er fjötr- 
Uð böndum kirkjulegrar harðstjórnar. Guðfræðingar 
kirkjunnar eru, eins og áður er sagt, bundnir við 
hina latínsku útleggingu, og meinað að ganga að 


154 


frumritunum, en með því er biflíuþýðing þeirra auð- 
sjáanlega svipt hinni sönnu undirstöðu, og hlýtur að 
verða fótfestulaus og óvísindaleg, mest fólgin í því, að 
tína upp útleggingar eldri guðfræðinga. Guðfræðingum 
kirkjunnar er enn fremur bannað, að draga nokkra 
aðra þýðingu út úr orðum ritningarinnar, heldur en 
kirkjan sjálf hefur áður fundið og ákveðið; þannig 
tekur kirkjan með myndugleika sínum fram fyrir 
hendurnar á allri frjálsri rannsókn. Guðfræðingar 
katólsku kirkjunnar hljóta að lifa í sífelldum ófrelsis- 
ótta um það, að þeir á hverri stundu komist í mót- 
sögn við kirkjulærdóminn; þeir eru fyrirfram skyld- 
aðir til, að komast að sömu niðurstöðu, sem kirkj- 
an hefur sett, og mega hræðast svipu kirkjulegs 
valds, ef útleggingu þeirra ber ekki saman við kirkj- 
una. En slíkur þrældómsandi hlýtur ekki einungis 
að hneppa biflíuþýðingu kirkjunnar í ófrelsi, og gjöra 
hana að hálfvelgju, heldur einnig verða til niðurdreps 
djúpri og lifandi þekkingu á sannleiksorði ritningar- 
innar. 

Allt annað á sjer stað í prótestantisku kirkjunni; 
þar eð hún neitar öllu mannlegu valdi í trúarefnum, 
og játar engan mannlegan dómstól sem algjörðan út- 
þýðara heilagrar ritningar, gefur hún ekki einungis 
öllum limum sínum frjálslega kost á, að rannsaka 
guðsorð í ritningunni með eigin augum, heldur hvetur 
þá alla til, eins lærða sem ólærða, að leitast við eptir 
megni, og á þann hátt, sem hver bezt getur, að kom- 
ast Í sem fullkomnastan skilning á guðsorði. Próte- 
stantiska kirkjan gjörir því fyrst og fremst þá kröfu 


155 


til guðfræðinga sinna, að þeir geti rannsakað ritn- 
ingarnar í hinni upphaflegu mynd, og þess vegna að 
þeir kunni frumtungurnar, sem ritningin er rituð á, 
en bindur þá við enga kirkjuútleggingu, eins og kat- 
ólska kirkjan. Ekki takmarkar hún heldur frelsi út- 
þýðandanna við trúarfræði kirkjunnar, því hún neit- 
ar allri ytri kúgun í trúarmálefnum, og viðurkennir 
engan drátt til frúarinnar annan en andlegan drátt 
heilags anda, sem er það sama sem innri trúarsann- 
færing!, og í trausti til þessa andlega máttar og sann- 
færandi kraptar guðlegra orða er hún þess örugg, að 
sjerhver, sem leitar að uppfræðingu í heilagri ritningu 
með guðræknu hugarfari og sannri löngun eptir rjettri 
bekkingu á guðsorði, muni komast til svo mikillar 
bekkingar á heilagri ritningu, sem honum er næg til 
sáluhjálpar. Og þó ýmislegar útleggingar kunni að 
koma upp, þá treystir hin prótestantiska kirkja því, 
að drottinn kirkjunnar muni bera umhyggju fyrir, að 
kirkja hans missi aldrei alveg sjónar á hinum rjetta 
Og sanna skilningi á orði hans; og þó hún játi, að 
enginn maður sje sá, að honum geti ekki skjátlazt í 
Tjettum skilningi ritningarinnar, þá telur hún það þó 
miklu  hættuminna fyrir kristna menn, að þeim 


1 „Haee autem agttatio spiritus saneti non est 
eocttto, sed homo eonversus sponte bonum operatur“. 
Form. eonc. 

Þþ. e.: En þessi dráttur heilags anda er ekki kúgun, heldur 


Vinnur hinn endurfæddi maður góðverk af sjálfum sjer óg með 
fúsu geði. 


156 


bregðist skilningurinn, þegar þeir leita sannleikans 
einlæglega, heldur en að þeir, eins og rómverska kat- 
ólska kirkjan heimtar, afneiti skynsemi sinni, ofur- 
selji sig í blindni dómstóli kirkjunnar í trúarefnum, 
og gjörist með því mannaþrælar. 

Viðvíkjandi þriðja atriðinu um álit hinna helgu 
bóka sín á milli, þá skipar rómverska katólska kirkj- 
an, að þær skuli meta allar jafnt sem grundvöll trú- 
ar og siðferðis, og af nemur alla aðgreiningu á milli 
hinna svonefndu apokrýfisku! og kanónisku bóka (trú- 
arreglubóka). Kirkjufundurinn í Tríent skipaði, að 
játa allar þær bækur kanóniskar, sem standa í „vul- 
gata“, útleggingu kirkjunnar?. Frá alda-öðli hafði 
kristileg kirkja gjört greinarmun á hinum helgu bók- 
um. Þessi aðgreining var byggð bæði á vitnisburð- 
um kirkjulegra sögusagna, og þeirri sannfæringu kirkj- 
unnar, að allar bækur ritningarinnar hefðu ekki jafna 
hlutdeild. í náðargjöf heilags anda. Þannig er til 


3) Af bókum gamla testamentisins kallar prótestantiska kirkj- 
an þær apokrýfiskar, sem ritaðar hafa verið á grískri tungu, en 
ekki ebreskri. 

2) „Sí quis autem libros ipsos integros cum omni- 
bus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi 
eonsveverunt, et in veteri vulgata latina edi- 
tione habentur, pro sacris et canonicis non 
susceperit, anathema sit“. Syn. Tnid. 

Þ. e: Játi einhver ekki bækur ritningarinnar í heilu lagi, 
með öllum pörtum þeirra, eins og vandi er til að lesa þær Í 
katólsku kirkjunni, og eins og þær standa í hinni fornu 
latínsku útgáfu „vulgata“, að vera helgar og kanóniskar 
bækur, sá sja bölvaður. 


lö7 


greinileg skýrsla eptir Evsebíus biskup í Cæsarea, 
340, um safn hinna helgu bóka á hans dögum sam- 
kvæmt áliti kirkjunnar; þar gjörir hann aðgreiningu 
á þeim bókum, sem játaðar voru mótmælalaust af 
öllum kristnum kirkjum regla trúar og siðferðis 
(óp.oxoyoðp.evæ), og öðrum, sem ekki þóttu hafa jafna 
hlutdeild í mæli andans, sem vafasamt þótti um hvort 
væru eptir þá höfunda, sem þær voru eignaðar, og 
sem ekki höfðu með sjer vitnisburði fornra kenni- 
manna kirkjunnar, jafnvel þó þær þættu uppbyggileg- 
ar, og væru lesnar í mörgum kirkjum (avtðeryðp.ev0). 
Þessarar aðgreiningar gætti kirkjan síðan vandlega 
fram eptir öllum öldum, með því að gjöra mismun á 
kanóniskum og apokrýfiskum bókum.  Katólskir guð- 
fræðingar hafa að vísu borið fyrir sig á síðari 
tímum, að kirkjufundurinn í Kartagó 897, þar sem 
Augustínus biskup rjeð mestu, hafi talið meðal 
kanóniskra bóka einmitt þær, sem nú eru kallaðar 
apokrýfiskar. En þetta er í rauninni þýðingarlaus 
viðbára; því Augustínus meinti með apokrýfiskum 
bókum þær bækur, sem öllum var auðsjáanlegt að 
ekki gætu verið regla trúarinnar, sem bersýnilega 
voru diktur villutrúarmanna, og sem Evsebíus hafði 
kallað óguðleg (SucceB) og óhæfurit (árora), og 
skipað í flokk sjer.. Þó Augustínus þess vegna tæki 
í safnið þær bækur, sem nú eru kallaðar apokrýfiskar, 
t. a. m. Makkabea-bækur, Síraksbók, Spekinnarbók, 
Júditsbók, o. s. frv., þá leiðir engan veginn af því, 
að hann hafi eignað þessum bókum jafnt gildi við 
hinar. Þvert á móti er það víst, að kirkjufeður sam- 


158 


tíða Augustínusi, t. a. m. Híerónýmus, 420, gjöra 
-ljóslega greinarmun á þessum apokrýfisku bókum og 
hinum kanónisku, og þeirri reglu fylgdi kirkjan síðan 
allar aldir á eptir, og allt fram að fundinum í Tríent 
stóð þessi upphaflega aðgreining milli bókanna ó- 
högguð í kirkjunni. Þegar því rómverska kirkjan á 
fundinum í 
á kanóniskum og apókrýfiskum bókum, þá hafði þessi 
ráðstöfun hennar enga fótfestu í sögulegum ástæðum; 
hún var á engum sögulegum vitnisburðum byggð, og 
var að því leyti heimildarlaus. Eflaust rjeð rígur 
við prótestanta nokkuð í þessu tilliti hjá kirkjufund- 
inum; hann vildi ekki vera samdóma mótstöðumönn- 
um sínum, áhangendum siðabótarinnar, í þessu efni, 
heldur en íöðrum; því höfundar siðabótarinnar höfðu 
fallizt á, og tekið upp aptur hina fornu aðgreiningu 
á kanóniskum og apokrýfiskum bókum. En í raun- 
inni hefur þessi ákvörðun kirkjufundarins dýpstu ræt- 
ur sínar í klerkavaldsstefnu kirkjunnar. Rómverska 
kirkjan, sem hvervetna setur sig upp yfir Krist og 
orð hans, og hrífur sjer guðlegan myndugleika, hlýt- 
ur að eigna sjer sjálfsagðan rjett til þess, að ein- 
skorða um aldur og æfi gildi hinna helgu bóka, og 
samband þeirra sín á milli, hverjar vera skuli kanón- 
iskar, og hverjar ekki, þó það sje þvert ofan í alla 
vitnisburði sögunnar. Þegar lesið er ofan í kjölinn, þá 
eru það þessi rök, það er að skilja :hinn kirkjulegi harð- 
stjórnarandi, sem knúð hefur katólsku kirkjuna á 
fundinum í Tríent til að úrskurða, að hinar apokrý- 
fisku bækur skuli ganga jafnt hinum „kanónisku. 


Tríent af nam þessa gömlu aðgreiningu 


159 


Allt öðruvísi lítur prótestantiska kirkjan á þetta 
efni; hún álítur, að byggja eigi allan dóm um þetta 
mál, bæði á sögulegum vitnisburðum fornkirkjunnar, 
og innri vitnisburðum, það er að skilja: þeim leið- 
beiningum, sem bækurnar sjálfar gefa. Þess vegna 
viðurkennir prótestantiska kirkjan hina upphaflegu 
aðgreiningu á kanóniskum og apokrýfiskum bókum, 
og gefur guðfræðingum sínum jafnvel frjálsan kost 
á, að vega samkvæmt þessum reglum gildi hinna 
kanónisku bóka sín á milli. Lúter sjálfur benti fyrstur 
á veginn í þessari rannsókn; hann kvað skýrt og 
frjálslega upp sitt álit um ýmsar bækur ritningar- 
innar, um samband þeirra sín á milli, og mismun- 
andi gildi þeirra sem trúarreglu; þannig telur hann 
brjef postulans Páls ofar en Jakobs brjef, brjefið til 
Ebreskra og síðara Pjeturs brjef?. þar á móti hefur 
rómverska katólska kirkjan með úrskurði sínum og 
kirkjulegum myndugleika úti byggt allri frjálsri rann- 
sókn um þetta efni. Hún neyðir guðfræðinga sína, 
hvort sem þeir vilja eða ekki, til að játa þær bækur 
kanóniskar, sem öll fornkirkjan hefur efazt um, og aldrei 
játað sem reglu trúarinnar, einungis af því þær standa 
í latínsku útleggingu kirkjunnar. Hún fullgildir jafn- 
vel heila kafla, sem ekki standa í frumritinu, t. a. 
m. 13. og 14. kapítulana í Daníelsbók. Þessi mis- 
munur milli kirknanna er auðsjáanlega ekki þýðing- 
arlaus, en hlýtur að hafa áhrif á trúarfræði þeirra, 
þar eð katólska kirkjan hiklaust byggir trúarlærdóma 


1) Smbr. formála Lúters fyrir brjefi Jakobs og brjefinu til 
Ebreskra. 


160 


sína á mörgum bókum, sem prótestantiska kirkjan 
getur ekki kannazt við að sjeu óbrigðul regla trúar- 
innar. Guðfræðingar katólsku kirkjunnar hafa á síð- 
ari tímum gjört mismun á kanóniskum bókum og 
deytero-kanóniskum, það er: kanóniskum á lægra stigi, 
og innibinda þeir í þessum síðari flokki þær bækur, 
sem prótestantar kalla apokrýfiskar; með þessari að- 
greiningu hafa katólskir guðfræðingar þá í þessu efni 
þokazt nokkuð nær prótestantisku kirkjunni. 


161 


2. kapítuli. 


Um ágreininginn milli rómversku kat- 
ólsku og prótestantisku kirkjunnar í 
hinum einstöku trúarlærdómum. 


4., grein. 
Um ástand mannsins fyrir og eptir fallið. 
(De statu integritatis et de statu corruptionis.) 

Í þessum lærdómi um samband mannsins við 
guð leggja báðar kirkjur til grundvallar lærdóm krist- 
indómsins um syndina. Báðum kemur saman í því, 
að hið upphaflega ástand mannsins, guðsmyndin, hið 
upprunalega rjettlæti, hafi glatazt; að mannlegt eðli, 
eins og það nú er, sje í spillingarinnar ástandi; að 
dauðinn hafi komið inn í heiminn með falli hinna 
fyrstu manna, og að hin almenna eðlisspilling 
mannanna sje afleiðing og ávöxtur hinnar fyrstu 
Syndar. 

Mikill ágreiningur kemur samt í ljós milli kirkn- 
anna í þessari grein, þegar lengra er farið inn í 
betta efni, og lýsir hann sjer einkanlega í afleiðing- 
unum ; því hin ólíka skoðun kirknanna á þessum lær- 
dómi er einmitt rótin til ágreinings þeirra í ýmsum 
trúargreinum, sem síðar mun verða talað um. 


í 


162 


Trúarfræði rómversku katólsku kirkjunnar kennir, 
að guðsmyndin, sem glataðist í syndafallinu, eða hið 
upprunalega rjettlæti (justitia originalis), hafi í raun- 
inni ekki verið eóliseiginlegleiki mannlegrar náttúru, 
heldur að eins sjerstakleg gjöf guðs, eða yfirnáttúr- 
leg viðbót skaparans við mannsins náttúrlegu hæfi- 
legleika (donum  superadditum,  supernaturale). 
Kirkjufundurinn í Tríent hefur að vísu farið fljótt 
yfir þetta efni, og stýlað orð sín tvírætt og ónákvæmt, 
þar sem hann talar um hið upphaflega ástand manns- 
ins, og Segir, „að hinn fyrsti maður hafi misst þann 
heilagleika og rjettlæti, sem hann var settur í“ (pri- 
mum hominem sanetitatem et justillam, in qua 
constitutus fuerat, amisisse). En þó kirkjufundurinn 
skýri ekki nákvæmar frá, í hverju menn eigi að hugsa 
sjer guðsmynd, þá skýrir hin rómverska lærdómsbók, 
sem er önnur trúarjátning kirkjunnar, ljóst og hrein- 
skilnislega frá því, að kirkjan hugsar sjer hið upp- 
haflega eðli mannsins á þennan hátt?.  Katólska 


2 „Deus hominem sic effinæit, ut non quidem 
ipsíus nalturae vi, sed divino benificio immortalis 
esset, quod ad animum pertinet, eum ad imaginem 
et símilitudinem suam formavit. Tum admira- 
bile justitiae originalis donum addidit, et deinde 
caeteris animantibus praeesse voluit“. Cat. Rom. 

Þ.e. Guð skapaði manninn þannig, að hann var ódauð- 
legur, að vísu ekki af eðli náttúru. sinnar, heldur af guðlegri 
gjöf. Hvað andann snertir, þá skapaði guð hann eptir mynd 
sinni og líkingu. Síðan bætti hann við aðdáanlegri gjöf upp“ 
runalegs rjettlætis, og setti hann yfir önnur dýr. 


163 


kirkjan hefur í þessu efni, eins og víðar, aðhyllzt 
trúarfræði miðaldanna. Tómás Aquínas, 1274, og 
aðrir guðfræðingar á miðöldunum eptir hann aðgreindu 
í lærdóminum um upprunaástand mannsins hina nátt- 
úrlegu hæfilegleika hans og krapta (pura naturalia) 
frá guðsmyndinni, og kenndu, að guðsmyndin hefði 
ekki verið partur af eðli mannsins, sem honum var 
upphaflega áskapað, heldur væri hún tilgjöf eða við- 
bót guðs ofan á hið upphaflega eðli mannsins. Nú 
kenndu þeir enn fremur, að í syndafallinu hefði glat- 
azt þessi guðsmynd, eða hinn upprunalegi heilagleiki, 
sem ekki hefði í raun og veru verið upphaflegt ein- 
kenni mannlegrar náttúru. 

Prótestantiska kirkjan hefur þegar frá öndverðu 
með fullum rjetti brugðið katólsku kirkjunni um, að 
þessi lærdómur hennar væri bersýnileg villa Pelagí- 
usar?, eða sprottinn af villulærdómi hans, og neitar 
því alveg þessari kenningu. Prótestantiska kirkjan 
kennir þar á mót, að hið upprunalega rjettlæti eða 
guósmyndin hafi engin ytri viðbót verið við mannlega 
Náttúru, heldur hafi hún einmitt verið ásköpuð mann- 
inum upphaflega, og þess vegna verið eðliseinkenni 
mannlegrar náttúru, og þessi guðsmynd, þetta manns- 
ins upphaflega sanna eðli, hafi týnzt í syndafallinu. 
Þessi ágreiningur er ekki lítilsverður; áhrif hans sýna 
sig Í trúarfræði beggja kirkna, og hann er rótin til hins 


1) Pelagíus flutti þá villu, að kraptar mannlegrar náttúru til 
hins góða hefðu ekki voikzt af synd Adams, en allir fæðdust 
Óspilltir, með sömu kröptum til hins góða, sem Adam hafði, 
Þegar hann kom frá hendi skaparans. 


164 


mikla trúarfræðislega ágreinings milli kirknanna um þá 
lærdóma, sem næst standa í sambandi við þennan lær- 
dóm, sem eru: lærdómurinn um syndina, og um við- 
reisn mannsins úr ástandi syndarinnar, eða lærdóm- 
urinn um rjettlætinguna og guðsnáð. Þar eð katólska 
kirkjan kennir, að hin upphaflega týnda guðsmynd 
hafi ekki verið eðliseiginlegleiki mannsins, heldur að 
eins viðbót við mannlegt eðli og tilgjöf, en ekki upp- 
runalegur partur þess, þá leiðir auðsjáanlega af því, 
að syndafallið í rauninni hefur ekkert verulega skert 
mannsins upphaflega eðli; maðurinn hefur, eptir skoð- 
un katólskra, ekkert misst af sínum upphaflegu and- 
legu hæfilegleikum og kröptum, heldur hafa þeir að 
eins misst nokkra stoð; þeir eru nokkuð veikari en 
áður, svo að manninum er orðið síðan óhægra um 
og erfiðara, að gjöra það góða, en auðveldara að 
syndga. Þetta kennir líka katólska kirkjan, og því 
er það fullkomlega samkvæmt anda hennar, þegar 
fundurinn í Tríent setti þá trúargrein, að „kraptarn- 
ir til hins góða sjeu engan veginn útslokknaðir með 
syndafallinu, heldur að eins veiktir“!. Eptir lær- 
dómi katólskra hefur hið siðferðislega frelsi, eða 
kraptur viljans til hins góða, ekki týnzt, en að eins 


orðið aflminni, takmarkaðri og framkvæmdarminni“. 


1), , Liberum arbitrium minime eztinetum, viri= 
bus licet attenuatum et inelinatum“. Syn. Trið. 

2) „Siguis liberum hominis arbitrium post Ada€ 
pecealum amissum et eæstinctum esse diæerit, and“ 
thema sit“. Syn. Trid. 


165 


Það getur ekki dulizt, að þessi kenning katólsku kirkj- 
unnar telur sig skýrt í ætt við villulærdóm Pelagíusar, 
og er sprottin af honum, þó katólskir menn vilji 
ekki kannast við það, vegna þess kenning Pelagíus- 
ar var dæmd ókristilegur villulærdómur á ýmsum 
kirkjufundum þegar á 5. og 6. öld. Öðruvísi lítur 
Prótestantiska kirkjan á syndafallið. Hún kennir, að 
hin upphaflega guðsmynd hafi einmitt verið eðliseig- 
inlegleiki mannlegrar náttúru, og aðalhluti mannlegs 
eðlis, þess vegna hafi í falli Adams, sem svipti mann- 
inn þessum upphaflega fullkomlegleika, gjörsamlega 
Slatazt mannsins æðri, andlegu og siðferðislegu krapt- 
ar, svo að í stað hins upphaflega rjettlætis hafi eptir 
Syndafallið tekið við hjá manninum fullkomið mátt- 
leysi til hins góða, óg gjörsamleg spilling mannlegs 
€ólis!, Hið siðferðislega frelsi, eða hinir upphaflegu 


Þ. e.: Ef einhver segir, að frjálsræði mannsins hafi glatazt 
og út:slokknað eptir synd Adams, sá sje bölvaður. 

1 „Peccatum originis non tantummodo est totalis 
Garentia seu defeetus omnium bonorum in rebus 
Spiritualibus ad deum pertinentibus, sed profundis- 
Síma, inserutabilis et ineffabilis corruptio totius 
naturae et omnium virium, imprímis vero princi= 
Palium animae facultatum in mente, íntelleetu, 
corde et voluntate“. Form. conc. 

Þþ. e.: Erfðasyndin er ekki einungis gjörsamlegur skortur 
allra gæða í andlegum efnum, sem snerta guð, heldur ómælileg, 
Órannsakanleg, og óútmálanleg spilling eðlisins og allra mann- 
legra krapta, en einkanlega hinna æðri hæfilegleika sálarinnar í 
hugskoti, skilningi, hjarta og vilja mannsins. 


166 


kraptar til hins góða eru svo algjörlega týndir, að 
maðurinn í sínu náttúrlega ástandi getur ekki annað 
en syndgað!. Gagnstætt katólsku kirkjunni, sem, 
eins og áður er sagt, hallast að lærdómi Pelagíusar, 
aðhyllist prótestantiska kirkjan þannig að mestu leyti 
lærdóm Augustínusar, að maðurinn eptir syndafallið 
sje af náttúrunni andlega og siðferðislega dauður, 
magnlaus og ófær til alls góós af sjálfum sjer, og 
hljóti því að endurskapast af guðlegri náð, og öðlast 
nýja krapta, til að geta aðhyllzt og gjört það góða. 
Í syndafallinu hafa einmitt glatazt mannsins æðri 
andlegu kraptar, sem tengdu hann guti, hin sanna 
guðsþekking, guðsótti, traustið og kærleikurinn til 
guðs?. því er maðurinn í sínu náttúrlega ástandi af 
eigin rammleik öldungis ófær til, að bjarga sjer 
sjálfur í sínum sálnhjálparefnum; hann hefur hjá sjálf- 
um sjer engin ráð, til að endurnýja trúarlíf sitt, og 
það er enginn kraptur þess megnugur, að reisa hina 


1) „lta fit, ut homo per wires naturales non possit 
nisi peccare. Qvandoquidem cor immundum ess 
seriptura testatur, consequitur, omnes vires humanas 
esse impuras“. Mel. loc. theol. 

þ. oe: þannig reynist það, að maðurinn af sínum náttúrlegl 
kröptum getur ekki annað en syndgað. því þar eð ritningin 
vitnar, að hjarta mannsins sja óhreint, þá leiðir af því, að allir 
mannlegir kraptar eru líka óhreinir. 

2) „Peceatum originis hos morbos continet: ignð“ 
rationem dei, contemptum dei, vacare metu dei et 
fiducia erga deum, non posse diligere deum“- 
Apol. eonf. 


R I = ingar“ 
þ. e.:  Erfðasyndin innibindur þessa sjúkdóma: þekkinga 


167 


föllnu mannlegu náttúru við aptur úr djúpi spilling- 
arinnar, nema máttur guðlegrar náðar, sem getur vakið 
það dauða aptur til lífs. Maðurinn hefur að vísu ekki 
týnt öllum sínum sjálfsákvörðunarhæfilegleika í synda- 
fallinu; hinn óendurfæddi maður hefur krapta til, að 
ákvarða sig í ytri veraldlegum efnum, í því, 
Sem snertir þetta líf. En í hinum æðri and- 
legu efnum, þeim, sem snerta mannsins sálarvelferð, 
samband hans við guð, er maðurinn ófær að hjálpa 
sjer sjálfur; hann hefur misst sitt siðferðislega frelsi, 
en er í sínu náttúrlega ástandi þræll syndarinnar, og 
Máttur guðlegrar náðar er einn megnugur að losa 
hann úr þessum fjötrum syndarinnar, og innræta hon- 
um aptur hið sanna frelsi!. 
leysi á guði, fyrirlitningu á guði, skort á guðsótta, traustleysi 
til guðs, og magnleysi til að elska guð. 

2) „De tibero arbitrio docent, quod humana vo- 
luntas habeat aliquam libertatem ad effieiendan ei- 
vilem. justitiam et deligendas res rationi subjec- 
las. Sed non habet vim sine spiritu sc. efficiendae 
Justitiae dei seu  justitiae spiritualis, guia ani- 
Malis homo non pereipit ea, quae sunt spiritus 
dei“, Con. Aug. 

Þþ. e: Um frjálsræðið kenna prótestantar, að mannlegur 
vilji hafi nokkurt frelsi til að auðsýna borgaralegt rjettlæti, og 
kjósa þá hluti, sem eru í valdi mannlegrar skynsemi. En hann 
hefur ekki krapta án aðstoðar heilags anda, að auðsýna 


tjettlæti guðs eða hið andlega rjettlæti, því holdlega 
Sinnaður maður skilur ekki það, sem tilheyrir anda guðs. 


9 „Etsi humana ratio obseuram aliquam noti- 
tiae illius  seintillulam reliquam habet, quod sit 
deus, et particulam aliquam legis tenet, tamen 


168 


Í lærdóminum um afleiðingu syndafallsins kem- 
ur báðum kirkjum saman í þeirri játningu, að með 
því hafi mannlegri náttúru innrætzt tilhneiging til 
hins illa (concupiscentia), sem stöðuglega gjöri vart 
við sig, jafnvel hjá þeim endurfæddu. En engu 
að síður leggja þær sína þýðinguna hvor í þetta orð. 
Katólska kirkjan vill ekki játa, að þessi tilhneiging 
sje synd, en segir, að hún sje það einungis að af- 
leiðingunum til (non per se formaliter, sed causaliter) 
hún sje í raun og veru hvorki góð nje vond, en geti 
orðið hvorttveggja, sje einungis kveykjuefni til synd- 
arinnar (fomes), en ekki synd.“ 


adeo ignorans et perversa est ratio illa, ut etiamsi 
doctissimi homines evangelium de filio dei et pro- 
missiones divinas de aeterna salute audiant, tamen 
ea propriis viribus ceredere nequeant“. Form. cont. 

p. e.: þó mannleg skynsemi hafi einhvers konar lítilfjörlegan 
vitneskjuneista eptir um það, að guð sje til, og haldi lítinn 
part af lögmálinu, þá er þessi skynsemi svo blind og spillt, að 
þó lærðustu menn heyri fagnaðarboðskapinn um guðs son 08 
fyrirheiti guðs um eilífa sáluhjálp, geta þeir samt ekki trúað 
þeim af eigin kröptum. 

1) „Manere in baptizatis concupiscentiam vél 
fomitem haec sancta synodus fatetur, quae noceré 
non consentientibus, sed utiliter repugnantibus not 
valet. Haec concupiscentia nunquam peccatum appel 
latur, quod vere et proprie peccatum sib 
sed quia ex peccato est, et ad peccatum inelinat“. 
Syn. Trid. 

Þþ. e.: Hinn heilagi kirkjufundur játar, að í þeim skírðu 
búi tilhneigingin eða kveykjuefnið (til syndarinnar), sem ekki 


169 


Hjer kemur berlega í ljós hin grunnhyggna pela- 
Bíanska skoðun katólsku kirkjunnar á syndinni. þar 
eð hún gjörir lítið úr syndafalli mannsins, hlýtur hún 
einnig að gjöra lítið úr afleiðingum þess; fyrst mann- 
legt eðli, eptir því sem katólska kirkjan kennir, hefur 
ekki týnt neinu af sínum verulegu einkennum, þá 
Verður tilhneigingin til hins illa ekki heldur nein veru- 
leg aflögun náttúrunnar, eða drottnandi mótspyrna 
€ðlisins móti gués vilja, heldur verður hún sama sem 
líkamlegt eðli yfir höfuð, eins móttækileg fyrir það 
góða, sem það vonda. Hin katólska skoðun getur 
því ekki játað meðfætt vald syndarinnar í mannlegu 
eðli, eða drottnandi ástríðu til syndarinnar í náttúru 
Mannsins. Katólska kirkjan neitar í rauninni synd- 
inni eins og ástandi á undan verkunum, og vill ekki 
kalla synd spillinguna, sem ræður í mannlegu eðli 
begar á undan sjálfsákvörðun mannsins, þar sem 
þó eptir alkunnu og einföldu hugsunarlögmáli hver 
afleiðing hlýtur að hafa sína náttúrlegu orsök; og 
Svo er það einnig hjer. Maðurinn drýgir vond og 
Syndsamleg verk, af því syndin, sem ræður í eðli hans 
begar á undan verkunum, getur þau af sjer, svo að 
hinar einstöku gjörningssyndir eru vottar um syndina í 
Eðli mannsins, sem grundvöll og rót til hinna syndsam- 
legu athafna og verka, eins og ávextirnir eru votturum 
Cðlisástand trjesins, því sjerhvert trje verður að bera 


Setur skaðað þá, sem ekki samþykkja, en berjast trúlega móti. 
Þessi tilhneiging kallast aldrei synd, af því að hún í sann- 
leika og í eiginlegum skilningi sjo synd, heldur af því 
hún er af syndinni, og leiðir til syndar. 


170 


sjer samkynja ávexti. Þannig neitar katólska kirkjan 
erfðasyndinni, eða synd mannlegs eðlis, og því er það 
fullkomlega á rökum byggt, þegar trúarjátningar vorr- 
ar kirkju bera hinni grunnhyggnu skoðun katólsku 
kirkjunnar á brýn, að hún geti ekki hugsað sjer synd- 
ina nema eins og gjörnings- eða ásetnings-synd!. Hið 
synduga ástand eðlisins, syndsemina, álítur katólska 
kirkjan ekki synd, heldur magnleysi, skort hinna æðri 
yfirnáttúrlegu hæfilegleika, og ekki annað en óstyrk Í 
hinu góða, svo að þessi tilhneiging til hins illa (econ- 
cupiscentia) verður, eptir áliti katólsku kirkjunnar, 
einungis deyfð og ólyst til hins góða, en ekki, eins 
og kristindómurinn kennir, fýsn og lysting holdsins, 
sem er fjandskapur gegn guði; Róm. 8, 7. 
Prótestantiska kirkjan fellst þar á móti að mestu 
leyti á lærdóm Augustínusar um syndina. Hún kenn- 
ir, að frá falli hinna fyrstu manna fæðist allir 
með synd, með drottnandi lyst til hins illa; 
að þessi lyst sje ekki einungis ólyst og veik- 
leiki til hins góða, heldur mótþrói og mótspyrna 
gegn guðs vilja, og að þessi meðfæddi sjúkdómur sje 
í raun og veru synd?. þessi eðlisspilling er ekki 


1) „Aðversarti contendunt mihil esse peccatum 
nisi voluntarium.“ Apol. conf. 

Þþ. e.: Mótstöðumenn vorir (katólskir) standa fast á því, að 
ekkert sje synd nema ásetningssynd. 

2) „Docent, quod post lapsum Adae omnes homi- 
nes, Seceundum naturam propagati, nascantur cum 
peccato, hoc est: sine metu dei, sine fiducia erga deum 
et cum concupiscentia, quodque hic morbus seu vitir 


171 


að eins skortur æðri andlegra krapta, skortur á guðs- 
ótta og trausti til guðs, heldur og drottnandi lysting 
til hins illa, mótspyrna móti guðs vilja; þetta vald 
Syndarinnar er orðið svo magnmikið í mannlegu eðli 
og vilja, að syndin er orðin eins og mannsins önnur 
náttúra; hann hefur af eigin megni ekkert afl til að 
bjarga sjer undan oki hennar. Guðs skapandi náð 
er því ein þess megnug, að endurfæða manninn, að 
innræta honum nýja krapta og nýtt líf, svo að hann 
geti frelsazt. Fyrir verkanir heilags anda, sem gróð- 
ursetja nýtt líf í hinum endurfædda, eyðist og deyð- 
ist þetta syndarinnar vald, jafnvel þó það stöðuglega 
gjöri vart við sig eptir skírnina einnig hjá þeim trúaða“. 


um originis vere sit peccatum damnans et afferens 
nunc quoque aeternam mortem his, qui non renascun- 
tur per baptismum et spiritum sanetum“. Conf. Aug. 

Þ. e.: Prótestantar kenna, að eptir fall Adams fæðist allir 
menn, sem getnir eru á eðlilegan hátt, með synd, það er: án 
Buðsótta, án trausts til guðs, og með tilhneigingu til ills, og 
að þessi sjúkleiki, eða uppruna-spilling sje í sannleika synd, 
dæmi seka og steypi í eilífa glötun þeim, sem ekki endurfæðast 
fyrir skírnina og heilagan anda. 

1), „Spiritus sanetus, datus per baptismum, ineipit 
mortificare concupiscentiam, el novos motus ereat in 
homine. Ad eundem modum loquitur et Augustinus, 
qui ait: peccatum in baptismo remittitur, non ut 
non sit, sed ut non imputetur. Hic palam fatetur 
€sse, hoc est: manere peccatum, tamelsi non inpute- 
turé.  Apol. conf. 

Þþ. e.: Heilagur andi, sem veitist Í skírninni, byrjar að 
deyða tilhneiginguna til syndar, og skapar nýjar lífshreifingar í 


g* 


172 


Þetta er stutt ágrip af lærdómi beggja kirkna 
um syndafallið og syndina. Ágreiningurinn er mikill, 
og lýsir sjer síðar betur í afleiðingunum. Hin kat- 
ólska trúarfræði eignar, samkvæmt pelagíanskri stefnu 
sinni og anda, mannlegu eðli krapta af sjálfu sjer 
til þess góða, svo að guðleg náð, samkvæmt þeirri 
kenningu, verður nauðsynleg að: eins, til að styðja 
manninn á hjálpræðisins vegi. Þessi kenning lýsir 
stórvægilegri vanþekkingu á sönnu eðli syndarinnar, 
og skorti á grundaðri og alvörugefinni meðvitund um 
spillinguna'; eptir henni verður lítið úr lærdómi krist- 
innar trúar um stríðið milli holdsins og andans, og 
lærdóminum um máttleysi mannlegs vilja, sem Í 
þessu stríði fellur fyrir valdi spillingarinnar, svo að 
lögmálið í limunum hertekur manninn undir lögmál 
syndarinnar; Róm. 7, 23. þar á móti hlýtur þessi 
katólska kenning, sem prjedikar traust til mannlegra 
krapta, að geta af sjer sjálfsþótta og sjálfbyrgings- 
skap, og er vel löguð til þess, að leggja andvara- 


manninum. Á sama hátt talar Augustínus líka, þegar hann segir: 
„Syndin fyrirgefst í skírninni, ekki á þann hátt, að hún verði 
að engu, heldur að hún tilreiknast ekki“. Hjer játar hann ber- 
lega, að syndin sjó, það er að skilja, búi enn þá í manninum, 
þó hún tilreiknist ekki. 

!) Það er einmitt aðaleinkenni hinnar prótestantisku skoð- 
mnar á syndinni, eins og Baur tekur hittilega fram í svari sínu 
til Möhlers, að hún lýsir miklu dýpri þekkingu og meðvitund 
um syndina, heldur en kenning katólsku kirkjunnar, sem er eins 
grunn, eins og hún er alvörulaus, og leiðir til ljettúðar. (SbT- 
Jlausens og Holenbergs theol. Tidsskrift 1884, 


þar sem prentaðir eru kaflar útlagðir úr ritum Baurs og Möh- 


lers um þetta efni.) 


173 


s 
leysisins hægindi undir höfuð manninum, og leiða 
hann frá sönnum guðsótta. Þetta er hin siðferðis- 
lega afleiðing, sem er óumflýjanlegur ávöxtur þessarar 
villu, eins og höfundar siðabótarinnar taka svo opt 
frami. Og það er ekki einungis þessi annmarki, sem 
fylgir hinni katólsku trúarfræði, að hana vantar djúpa 
þekkingu syndarinnar, heldur gjörir hún jafnframt 
með því lítið úr endurlausnarverki Krists; því hver 
Sú kenning, sem ekki þekkir eða kannast við djúp 
Spillingarinnar, eymd og vanmátt mannlegrar náttúru 
til að bjarga sjer með eigin kröptum, hún kannast 
ekki heldur við mikilleik Krists endurlausnar. Þar 
eð katólska kirkjan gjörir lítið úr syndafallinu, og 
eignar mannlegu eðli enn þá krapta tilað hjálpa sjer, 
kennir hún annan frelsisveg, heldur en heilög ritning 
boðar, og kemst þannig í mótsögn við grundvallar- 
lærdóm kristindómsins, sem kennir, að Jesús Kristur 
Sje einn vegurinn og sannleikurinn, og að ekkert ann- 
að nafn gefist undir himninum, heldur en hans, fyrir 
hvers fulltingi vjer getum hólpnir orðið; Post. G. 4, 
12. Þessar afleiðingar, svo ógurlegar sem þær eru, 
Spretta óumflýjanlega af lærdómi katólsku kirkjunnar. 
Hin ljettúðarfulla kenning hennar um syndina kastar 
rýrð á Krists endurlausn, og leiðir, þegar hún er 
Takin sjálfri sjer samkvæmt, til þess villulærdóms, 


1) „Haepersvasiones regnabant, et alebant fiduci- 
am humanarum virium, et opprimebant cognitio- 
nem gratiae Christi“. Apol. conf. 

Þ. e.: þessar trúargrillur drottnuðu, og ólu oftraust á mann- 
legum kröptum, og niður kæfðu þekkinguna um náð Krists. 


174 


að maðurinn geti verið sinn eiginn endurlausnari. 
þess vegna var það ekki um skör fram, að höfund- 
ar siðabótarinnar risu af alefli móti þessari ókristi- 
legu villu, og að trúarjátningar prótestantisku kirkj- 
unnar vöruðu með þungum orðum við þeirri kenn- 
ingu, sem leitast við að gylla mannlegan breyskleika, 
fegra syndina, og telja mönnum trú um, að Kristur 
sje dáinn til ónýtis!. Því til þess að komast í skiln- 
ing um mikilleik guðs náðar í sendingu sonarins, er 
það fyrsta skilyrði fyrir manninn, að hann sjái sína 
eigin eymd, kannist við afl syndarinnar, og vanmátt 
mannlegs frelsis til að bjarga sjer af eigin kröptum 


2 


á sáluhjálparinnar vegi?. 


1) „Sí enim ísta approbantur, Chr. frustra mor- 
tuus est, cum mullum peccatum et damnum sit in 
homine, pro quo mori eum oportuerit“. Art. Smal. 

þ. e.: því fallist menn á þetta, þá hefur Kristur dáið til 
einkis, fyrst engin synd eða spilling er í manninum, sem hann 
þurfti að deyja fyrir. 

2) „Est necessaria cognitio peccati originis. Cum 
datus sit mobis Chrístus, qui et haee peccata et has 
poenas auferat, et regnum diaboli, peccatum, et 
mortem destruat, benificia Christi non poterund 
cognosei, misi intelligamus mala nostra. Neque €- 
nim potest intelligi magnitudo gratiae Christi, misi 
morbis nostris cognitis“. Apol. conf. 

Þ. e.: þekkingin á erfðasyndinni er nauðsynleg. þó Krist 
ur sje gefinn uss, tilað bera burt syndirnar og syndasektinð; 
og til að niður brjóta ríki djöfulsins, syndina og dauðann, þá 
verða velgjörningar Krists ekki skiljanlegir, nema með því, að 
vjer skiljum vort eigið böl. því ekki komumst vjer Í skilni28 


175 


5. grein. 
Um rjettlætinguna. 

Í lærdóminum um frelsun mannsins undan þræl- 
dómsoki syndarinnar, eða lærdóminum um rjettlæting- 
una, kemur báðum kirkjum saman að því leyti, sem 
bær sameiginlega játa  grundvallaratriðin í hinum 
kristilega friðþægingarlærdómi. Báðar kirkjur kenna, 
að hinn syndugi maður einungis fyrir Krists sakir 
verði náðaður af guði, því, báðar játa, að Krists verð- 
Skuldun ein sje orsök til þess, að guð tekur mann- 
inn í sátt við sig, þar eð Kristur hefur í vorn stað 
fullnægt rjettlætiskröfum guðs, og komið syndurun- 
um Í sátt við hinn heilaga. Báðar kenna enn frem- 
ur, að fullnægjugjörð Krists verði oss til frelsis á 
bann hátt, að hans verðskuldun tilreiknast oss, Svo 
að hans rjettlæti með því móti verður vort rjettlæti. 

Samt sem áður er mikill ágreiningur milli kirkn= 
anna í þessari trúargrein. Því lærdómurinn um veg 
frelsisins (modus salutis) er frábrugðinn. Katólska 
kirkjan fer, eins og áður er sagt, þeim lærdómi fram 
um fallið og syndina, að maðurinn hafi ekki misst 
alla krapta til hins góða, og kennir því, að maður- 
inn geti með sínum eigin náttúrlegu kröptum sam- 
Verkað guðs náð til betrunar sinnar, og undir búið sig 
undir móttöku Krists, því hinn syndugi maður verði 
að betrast, áður en hann geti rjettlætzt.  Katólska 
kirkjan lætur þannig betrun eða helgun mannsins 
Sanga á undan, eða að minnsta kosti jafnhliða, rjett- 


um mikilleik Krists náðar, fyr en vjer höfum þekkt sjúkdóma 
Yora, 


176 


lætingunni. Hún játar að vísu, eins og prótestant- 
iska kirkjan, að hin fyrsta byrjun og hvöt til beir- 
unar mannsins sje verk guðs vekjandi náðar; en jafn- 
framt segir katólska kirkjan, að maðurinn með frelsi 
vilja síns og náttúrlegum kröptum sínum sje þegar 
frá fyrstu byrjun samtaka og samverkandi náðinni. 
Að vísu segir katólska kirkjan þá ekki beinlínis, að 
maðurinn án náðarinnar, einungis með eigin kröptum, 
geti komið sjer í sátt við guð, eða rjettlætt sig sjálí- 
ur án aðstoðar náðarinnar. En það er skýlaus lær- 
dómur katólsku kirkjunnar, að maðurinn rjettlætist 
ekki einungis með því, að rjettlæti Krists til reiknist 
honum, heldur telji guð líka manninum til rjettlætis, 
og taki hann með fram í sátt við sig, vegna hans 
eigin tilverknaðar, og að þessi undirbúningur manns- 
ins með eigin kröptum sje jafnvel skilyrði fyrir rjett- 
lætingu hans?. 


1) „Qui per peccata a deo aversi erant, per ejuð 
excitantem atque adjuvantem gratiam ad conver- 
tendum se ad suam ipsorum justificationem, eidem 
gratiae libere assentiendo et cooperando disponun“ 
tur“. Syn. Trid. 

þ. e.:  „Syndugir menn, sem vegna synda sinna voru frá- 
hverfir guði, undir búast fyrir aðstoð hans vekjandi og styði“ 
andi náðar til sinnar eigin rjettlætingar, með því að þeir af 
frjálsum vilja verða samþykkir náðinni og samverkandi henni. 

2) „Sí quis diæerit, homines justificari vel sold 
imputatione justitiae Christi, vel sola peceutorum 
remisstone €tclusa gratia et caritate, quae in cordi= 
bus eorum per spiritum sanectum diffundatur, atguð 


177 


Prótestantiska kirkjan kennir þar á móti sam- 
kvæmt ritningarinnar lærdómi, að til þess að maður- 
inn geti betrazt, hljóti hann áður að vera tekinn til 
náðar af guði, að fyrirgefning syndanna, sem er að- 
alatriðið í rjettlætingunni, sje skilyrði fyrir betrun 
mannsins, því hinn náttúrlegi maður getur ekki af 
Sjálfum sjer hneigzt að guði, ekki elskað hann að 
fyrra bragði, og dirfist ekki að nálgast hann, fyr en 
hann veit sig í sátt við guð, og þekkir náð hans, 
eins og postulinn segir, 1. Jóh. 4, 10.: „Þannig er 
kærleikur guðs, ekki að vjer elskuðum hann, heldur 
að hann elskaði oss“l.  Náðartaka guðs eða rjett- 


illis inhaeret aut etiam gratiam, qua. justificantur, 
esse tantum favorem dei, anathema sit“. Syn. 
Trid. 

Þþ. e.: Ef einhver segir, að mennirnir rjettlætist af eintómri 
tilreiknun Krists rjettlætis, eða af eintómri fyrirgefningu synd- 
anna án tillits til náðarinnar og kærleikans, sem heilagur andi 
úthellir í hjörtum þeirra, og verður þeim íbúandi, eða að 
Máðin, af hverri þeir rjettlætast, sje að eins náðargjöf 
Suðs, sá sje bölvaður. 

9 „Quomodo potest humanum eor diligere deum, 
dum sentit cum horribiliter irasci, et opprímere nos 
temporalibus et perpetuis calamitatibus? Lex au- 
tem semper accusat nos, semper ostendit irasei de- 
um. Non igitur diligitur deus, nisi postquam ap- 
Prehendimus fide misericordiam.  Ita demum fit ob- 
Íectum amabile“,  Apol. conf. 

Þ. 0. Hvernig fær mannlegt hjarta elskað guð, á meðan 
bað finnur til ógurlegrar reiði hans, og þykir hann þjá sig 
stundlegu og ævarandi böli? En lögmálið ákærir oss sífelldloga, 


178 


lætingin er því ekki byggð á nokkrum verðugleika 
mannsins, engum verkum hans, heldur tekur guð 
manninn Í sátt við sig af líknarfullri náð sinni án 
verðugleika mannsins, einungis fyrir Krists verðskuld- 
un, og tilreiknar manninum Krists rjettlæti!.  Rjett- 
lætingin er því eptir prótestantiskri trúarfræði náðar- 
verk guðs; rjettlæti Krists og verðskuldun er eingöngu 
orsökin til þess, að guð tekur oss í sátt við sig, án 
þess að vjer frá vorri hálfu verðskuldum það á nokk- 
urn hátt. Hið eina skilyrði, sem útheimtist frá manns- 
ins hálfu, er trúin, sem er örugg og lifandi sann- 
færing um, að guð af ríkdómi náðar sinnar muni 
fyrirgefa oss syndir vorar fyrir Krists sakir án vorrar 
verðskuldunar. Í trúnni, þessu óbifanlega trúartrausti 
til guðs líknarfullu náðar, en vantrausti til eigin mak- 


2 


legleika, höndlum vjer Krist, og komumst í samfje- 


og sýnir oss sífelldlega reiði guðs. þess vegna elskar maðurinn 
ekki guð,ffyr en eptir að hann í trúnni hefur höndlað miskun- 
semi guðs. Á þann hátt verður guð loksins elskuefni mannsins. 

1) „Docent, quod homines non possint justificart 
coram deo propriis viribus, meritis, aut operibus, 
sed gratis justificentur propter Christum per fidem; 
cum eredunt se in gratiam recipi, et peccata ré- 
mitti propter Christum, qui sua morte pro nostrið 
peccatis satisfecit“. Conf. Aug. 

p. 8. Prótestantar kenna, að mennirnir geti ekki rjettlætzt 
fyrir guði af eigin kröptum, verðugleikum, eða verkum, heldur 
að þeir rjettlætist án verðskuldunar vegna Krists fyrir trúna, 
þegar þeir trúa því, að þeir sjou teknir til náðar, og syndirnar 
sjeu fyrirgefnar fyrir sakir Krists, sem með dauða sínum full 
nægði fyrir vorar syndir, 


lag við hann sem friðþægjara vorn og meðalgangara, 
Svo að rjettlæti hans tilreiknast oss, ekki vegna verka 
vorra, heldur fyrir sakir Krists sjálfs, þar eð trúin, 
hið nýja hugarfar í manninum, er hinn eini vegur, 
sem gefst fyrir manninn, að hann geti öðlazt guðs 
háðargjöf, og sá eini hæfilegleiki hjá honum, til að 
geta höndlað og veitt móttöku rjettlæti Krists, og 
tileinkað sjer það!. Þannig er auðsjeð, að kirkjurn- 
ar leggja sína þýðinguna hvor inn í rjettlætinguna. 
Samkvæmt hinni prótestantisku skoðun er rjettlæting- 
in dómsúrskurður guðs, sem leysir hinn seka undan 
Maklegri hegningu, og tekur hann ómaklegan að fyrra 
bragði til náðar. Aðalatriðið í rjettlætingunni er þá, 
eptir lærdómi prótestanta, fyrirgefning syndanna, cóa 
Máðartaka guðs, sem af líknarfullum kærleika sínum 
lítur ekki á syndir hins seka manns, en tekur hann 
fyrir Krists sakir í náð við sig, og tilreiknar honum 
tjettlæti Krists?. Eptir lærdómi katólsku kirkjunnar 
er rjettlætingin þar á móti ekki einungis náðartaka, 


1) „Christus non apprehenditur tanguam medsa- 
tor nisi fide. Ígitur sola fide consequimur remis- 
sionem peccatorum, eum erigimus corda fiducia 
misericordiae propter Chr. promissae“. Ápol. conf. 

Þ. e.: Kristur verður ekki höndlaður sem meðalgangari, 
hema Í trúnni. þess vegna öðlumst vjer fyrirgefningu synd- 
anna af trúnni eiuni, þegar vjer hughreystum hjörtun af traust- 
inu til náðarinnar, sem fyrirheitin er vegna Krists. 

2) „Justificare vero hoc loco forensi consvetudine 
Significat reum absolvere et promuntiare justum, 
sed propter alienam justittam, videlicet Christi, 


180 


eba fyrirgefning, heldur endurnýjung og umbreyting 
mannsins, svo að hann verður að nýjum og betri 
manni. Rjettlætingin er, eptir trúarfræði katólskra, 
ekki fólgin í því, að Krists rjettlæti tilreiknast mann- 
inum, heldur í því, að heilagur andi gróðursetur rjett- 
læti og dyggð í huga mannsins, svo að hann með 
því ekki að eins er úrskurðaður rjettlátur af guði, 
heldur verður hann í raun og veru rjettlátur. 
Eptir lærdómi katólsku kirkjunnar verður þetta á 
þann hátt, að guð áskapar manninum breytt ástand, 
innrætir honum rjettlætið, svo að það verður íbúandi 
manninum (juslétia inhaerens, habitualis), og þetta 
nýja ástand á ekki að vera, eins og prótestantar 
kenna, ávöxtur eða afleiðing af rjettlætingu guðs, 
fyrir Jesús Krist, heldur á rjettlætingin einmitt að 
vera fólgin í helgun og betrun lífsins, með því að 
manninum innrætist von, trú og kærleikur, 08 
maðurinn fyrir þessar dyggðir kemst í sannarlegt 
samband við Krist, og verður lifandi limur á 
líkama hans!. Eptir skilningi —katólsku kirkj- 
quae aliena justitia communicatur nobis per fidem“. 
Apol. conf. 

þ. e.: En orðið: „að rjettlæta“, merkir á þessum stað, eins 
og Í rjettargangsmáli, að dæma hinn seka sýknan, og úrskurðð 
hann rjettlátan, en vegna annarlegs rjettlætis, það er að skiljð 
Krists, og þetta annarlega rjettlæti tileinkast oss fyrir trúna. 

2) „Oaritas dei diffunditur ín cordibus eorut; 
qui justifieantur, atque ipsis inhaeret, unde in ipsa 
justificatione haee omnia simul infusa aceipit pe" 
Chr., cui inseritur, spem, fidem et caritatem“. SUM 
Prid. 


181 


unnar er þá aðalatriðið í rjettlætingunni það, að 
maðurinn verður betri í siðferðislegum skilningi, 
fullkomnari, og dyggðugri; eða með öðrum orðum: 
rjettlætingin innibindur í sjer helgunina, og því segir 
katólska kirkjan með berum orðum, að rjettlætingin sje 
ekki eintóm syndafyrirgefning, heldur einnig helgun!. 
Þegar þessi kenning er athuguð, er það anðsjeð, að 
samkvæmt trúarfræði katólsku kirkjunnar er helgun- 
in aðalatriðið í rjettlætingunni, en að þar á móti 
verður ekkert úr syndafyrirgefningunni. En þar af 
leiðir, að rjettlætingin eptir lærdómi katólsku kirkjunn- 
ar myndast smátt og smátt; því betrun mannsins eða 
helgunin. fer ekki fram. allt í einu, heldur skapast 
hún með stöðugum framförum mannsins fram að tak- 
marki fullkomlegleikans. Þetta kennir líka katólska 
kirkjan með berum orðum, þar eð hún talar um 
vöxt og framfarir í rjettlætingunni?. En af þessum 


Þþ. e.: Guðs kærleikur út hellist í hjörtu þeirra, sem rjett- 
lætast, og verður þeim íbúandi; þess vegna iunrætist mannin- 
um, sem gróðursettur er á J. Kr., og veitist þetta allt í einu í 
Sjálfri rjettlætingunni, bæði von, trú og kærleikur. 

2) „Justificatio non est sola peccatorum remissið, 
sed et sanctificatio et renovatio interioris ho- 
minis per voluntariam susceptionem gratiae et 
donorum. Unde homo eæ injusto fit justus, ex ini- 
mico amicus dei“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Rjettlætingin er ekki einber syndafyrirgefning, heldur 
og helgun, og endurnýjung hins innra manns fyrir sjálfviljuga 
móttöku náðarinnar og gjafa hennar, svo að maðurinn úr ang- 
látum verður rjettlátur, úr óvini vinur guðs. 


2) „Hoc vero justitiae inerementum petit sancta 


182 


lærdómi katólsku kirkjunnar leiðir aptur, að rjettlæt- 
ingin verður ófullkomin og ekki nema hálfverk, því 
samvizkan segir öllum mönnum, að þeir sjeu ófull- 
komnir, lögmálið ásakar jafnan hvern einn fyrir, að 
hann fullnægi aldrei kröfum þess, og hin siðferðis- 
lega afleibing af þessari samsteypu katólsku kirkjunn- 
ar á rjettlætingu og helgun verður sú fyrir manninn, 
að hann aldrei getur verið viss um rjettlætingu sína, 
getur aldrei fengið sálarfrið, en hlýtur að lifa í sí- 
felldri sálarangist, og leiðast til örvæntingar“. 
Prótestantiska kirkjan telur því með rökum þessa 
kenningu um veg frelsisins skaðlega aflögun hins 
hreina kristilega lærdóms. Samkvæmt trúarfræði 
prótestanta er fyrirgefning syndanna, eins og áður er 
sagt, aðalatriðið í rjettlætingunni; hún er það verk 


ecclesia, cum orat: Da nobis, domine, fidei, spei et 
earitatis augmentumé“. Syn. Trid. 

Þþ. e.: En um þennan rjettlætisins vöxt biður heilög kirkja, 
þegar hún fram ber bæn sína: „Auk oss, drottinn, trú, von og 
kærleika“. 

1) „Sí fides accipit remissionem peccatorum prop= 
ter dileetionem, semper erit incerta remissio pec= 
catorum, quia nunguam diligimus tantum, qguan- 
tum debemus, ímo, non diligimus, nisi eerto statuant 
corda, quod donata sit nobis remissio peccatorum“. 
Apol. conf. 

Þ. e.: Ef trúin öðlast fyrirgefningu syndanna vegna kær- 
leikans, þá mun fyrirgefning syndanna jafnan verða óviss, því 
kærleikur vor er aldrei eins mikill, og hann á að vera, já, hvað 
meira er, vjer höfum ekki kærleikann, nema hjörtu vor hafi 
fullvissu um, að fyrirgefning syndanna sje oss veitt. 


| 


183 


guðs, að hann tekur hinn synduga mann í sátt við 
Sig án hans verðugleika, en einungis fyrir Krists sakir. 
Þessi náðartaka er annað en helgunin; hún veitist ekki 
eins og helgunin, smátt og smátt, heldur veitist fyr- 
irgefning syndanna manninum allt í einu, þar eð 
tjettlætingin er dómsúrskurður guðs, og trúin er marn- 


Ánum fullvissa um og pantur upp á náðartöku sína. 


Rjettlætingin er því guðs verk, en ekkert mannlegt verk; 
hún er grundvöllurinn fyrir betrun mannsins, skilyrð- 
ið fyrir allri dyggð hans; því það er ómögulegt, að 
maðurinn geti elskað guð, betrazt og sýnt góðverk, á 
meðan hann veit sig að vera barn reiðinnar, og Í 
ósátt við guð. Þar á móti, eptir að maðurinn hefur 
Þekkt guð eins og náðugan guð, og veit, að hann af 
einberri miskun sinni hefur tekið sig í sátt, verður það 
fyrst mögulegt, að þakklæti, kærleikur, og aðrar sann- 
kristilegar dyggðir vakni í brjósti hans, svo að hann 
verði nýr og annar maður, €ða með Öðrum orðum, 
að helgun mannsins og framfarir í dyggð spretti af 
rjettlætingunni. Af þessum samanburði er auðsjeð, 
að í hinni prótestantisku kenningu felst miklum mun 
dýpri siðferðisleg alvara, heldur en í lærdómi katólsku 
kirkjunnar. Hin katólska kirkja, sem lætur rjettlæt- 
inguna vera fólgna í helguninni, en gleymir náðar- 
tökunni, kennir með því, að maðurinn sjálfur sje 
höfundur betrunar sinnar, rjettlætist af eigin kröptum, 
og kastar þannig rýrð á guðs náð og verðskuldun 
Krists, og hinir siðferðislegu ávextir, sem spretta af 


Þessari kenningu fyrir manninn, verða annaðhvort 


Sjálfstraust og andvaraleysi, eða sálarangist og örvænt- 


184 


ing, þegar lögmálið ræðst á manninn og á samvisku 
hans með átölum sínum og ákærum. Prótestantiska 
kirkjan þar á móti, sem byggir helgunina á rjettlæt- 
ingunni, kennir með því, að öll betrun og helgun 
mannsins sje guðs verk; hún útilykur því allan verka- 
helgunaranda, og byggir sáluhjálpina, samkvæmt ritn- 
ingarinnar lærdómi, einungis á guðlegri náð og verð- 
skuldun Krists. — Þessi kenning staðfestir sannleika 
sinn með hinum blessunarríku áhrifum, sem hann hefur 
á mannlegt hugarfar og hjarta, því þessi lærdómur 
er einn færum, að leysa manninn undan hræðslunni, 
sem fylgir meðvitund syndarinnar, hugga hrelldar 
samvizkur, en innræta manninum hið barnlega hug- 
arfar, traust og kærleika til guðs, og þetta verður 
manninum  uppsprettulind til framfara í dyggð og 
helgun!. 

Hvergi er samt ágreiningurinn milli kirknanna meiri Í 
þessum lærdómi heldur en um trúna, og trúarjátningar 
vorar bregða katólsku kirkjunni optar um afbökun á 


1) „Piae conscientiae wident in hac doctrind 
uberrimam consolationem sibi proponi, quod vide- 
licet credere et certo statuere debent, quod propter 
Christum habeant placatum patrem, non proptet 
mostras justitias, et quod Christus adjuvet tamen, 
ut facere etiam legem possimus“.  Apol. conf. 

Þ. e.:  Guðhræddar sálir finna í þessum lærdómi ríkulegð 
huggun hjörtum sínum, með því þær mega trúa og treysta því 
staðfastlega, að þær fyrir Krists sakir eigi föðurinn friðþægðan, 
og að Kristur muni veita oss styrk til þess, að vjer jafnvel g0í 
um hlýtt guðs lögmáli. 


185 


þessari trúargrein, heldur en nókkrum öðrum lærdómi. 
Hin prótestantiska trúarfræði kennir, samkvæmt ritn- 
ingarinnar lærdómi, að maðurinn rjettlætist af guðs 
náð fyrir trúna eina, en ekki af verkum sínum. því 
eins og guðs náð er ein orsökin til fyrirgefningar 
syndanna, eða rjettlætingarinnar, eins er trúin hið 
eina skilyrði, sem útheimtist frá mannsins hálfu, til 
þess að guðs náð og kærleikur festi rætur hjá mann- 
inum og verði hans eign. Því trúin er hið lifandi 
traust og fullvissa mannsins um, að guð fyrir Krists 
Sakir hafi tekið sig til náðar án alls eigin verðug- 
leika. þess vegna er hún hið auðmjúka hugarfar, 
sem er gagntekið af meðvitundinni um eigin óverðug- 
leika, en hrifið af tilfinningunni um guðs líknarfullu 
náð, og setur allt traust sitt til Krists verðugleika, 
en ekkert til eigin krapta. Þetta hugarfar, þessi lög- 
un mannlegs anda, er sá eini vegur, að guðleg náð 
Nái inngöngu hjá manninum; trúin er hæfilegleiki 
hjá manninum tilað taka á móti Kristi, og guðs náð, 


1) „Docent, quod homines non possint justificari 
toram deo propriis viribus, meritis aut operibus, 
sed gratis justificentur propter Christum, per fi- 
dem, cum credant sein gratiam recipi, et peccata 
Temitti propter Christum, qui sua morte pro nosiris 
Peccatis satisfecit“. Conf. Aug. 

Þ. e.:  Prótest. kenna, að mennirnir geti ekki rjettlætzt í 
augliti guðs af eigin kröptum, verðugleikum eða verkum, en að 
beir Tjettlætist af náð fyrir Krists sakir fyrir trúna, þegar 
beir trúa því, að þeir sjeu náðaðir, og þeim sje veitt fyrirgefn- 
ing syndanna vegna Krists, sem með dauða sínum fullnægði 
fyrir vorar syndir. 


186 


eða með öðrum orðum: maðurinn rjettlætist af trúnni 
einni. Þó er þetta ekki svo að skilja, að maðurinn 
rjettlætist fyrir trúna í þeirri þýðingu, eins og væri 
hún verðugleiki mannsins, og hann gæti talið sjer 
hana til gildis, - eins og eitthvert sjerlegt góðverk, 
heldur í þeim skilningi, að hún er hið eina meðal 
fyrir manninn til að geta tekið á móti Kristi, og geta 
orðið guðs náðar aðnjótandi'. En allt fyrir það, er 
trúin ekki ávaxtarlaus, því hún er guðs verk í mann- 
inum, hinn nýi lífsgrundvöllur, sem getur af sjer sam- 
svarandi nýja breytni; eins og gott trje ber góða á- 
vexti, eins hlýtur því trúin að fæða af sjer samsvar- 
andi góðverk, og komi þau ekki í ljós, þá er þar 
ekki sönn trú inni fyrir hjá manninum?. 

Þar á móti leggur hin katólska trúarfræði annað 
í trúna. Eptir skoðun katólsku kirkjunnar er trúin 
einungis dauð þekking, án þess hún wm leið hrífi 
hjarta mannsins og vilja; eptir kenningu prótestanta 


1) „Nam fides non ideo justificat aut salvat, quod 
ipsa sit opus per se dignum, sed tantum quia at- 
cipit mísericordiam dei“.  Apol. conf. 

Þ. e.:. því trúin rjettlætir ekki eða gjörir sáluhólpinn mann- 
inn af þeirri ástæðu, að hún sje af sjálfri sjer fullnægjulegt 
verk, heldur af því hún tekur á móti líknarfullri náð guðs. 

2) „Hanc fidem, renovationem et remissionem 
peccalorum seguuntur bona opera; dicimus praðr 
terea: ubi non sequuntur bona opera, ibi fidem essé 
falsam et non veram“. Art. Smal. 

þ. 0. þessari trú, endurnýjungu og fyrirgefningu syndat 
fylgja góðverk; vjer segjum enn fremur, að þar sem ekki konð 
fram góðverk, þar sje trúin ósönn, en ekki sönn. 


ið 


187 


er trúin þar á móti hið nýja lífsmagn, sem gagntek- 
ur allt andalíf mannsins, þekkingu, tilfinningu og vilja, 
og verður því uppsprettulind til endurnýjungar lífsins, 
Sannrar dyggðar og góðra verka. Í þessari upprunalegu 
og sannkristilegu þýðingu kannast hin katólska kirkja 
€kki við trúna, og þess vegna taka trúarjátningar 
Þrótestantisku kirkjunnar svo opt fram á móti katólsk- 
um, að hið eiginlega eðli trúarinnar sje ekki þekk- 
ing, heldur traust tilguðs!. Af því katólskir ein- 
skorða þannig trúna við þekkingu og skilning, verður 
hún ekki eptir þeirra skoðun undirstaðan fyrir hinu 
Sanna siðferðislega lífi, og þess vegna neita þeir hin- 
um evangeliska lærdómi, að maðurinn rjettlætist af 
trúnni einni?. Katólskir segja, að trúin rjettlæti fyrst, 
begar hún verði samverkandi kærleikanum, því kær- 


1) „Fídes non est tantum notitia in intelleetu, 
sed etiam fiducta in voluntate, hoc est: est velle 
et accipere hoc, quod in promissione affertur, vi- 
delicet reconeiliationem et remissionem peccatorum“. 
Apol. conf. 

Þþ. e.: Trúin er ekki að eins þekking í skilningnum, held- 
ur einnig traust í viljanum; það er: hún er það að vilja og 
taka á móti því, sem fram boðið er í fyrirheitinu, nl. friðþæg- 
Ingunni og fyrirgefningu syndanna. 

2) „Sí quis diæerit fidem justificantem nihil aliud 
esse quam fidueiam divinae misericordiae, vel eam 
fiðueiam solam esse, qua justifleamur, anathema 
sit“.  Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að hin rjettlætandi trú sjo ekkert 
annað en traust til miskunsemi guðs, eða að. vjer rjettlætumst 
af þessu trausti einu, sá sje bölvaður. 


188 


leikurinn gefi henni afl sitt, og í honum verði trúir 
fyrst fullmynduð (fédes caritate formata). 

Þessum lærdómi neita prótestantar, því hann er 
gagnstæður guðsorði, og segja með rökum, að 
í þessari kenningu katólsku kirkjunnar komi frant 
Pelagíusar villulærdómur, sem kennir beint á móti 
lærdómi kristindómsins, að maðurinn rjettlætist af verk- 
um lögmálsins. Því þegar katólska kirkjan segir, að 
maðurinn rjettlætist af kærleikanum, en ekki af trúnni, 
þá kennir hún með því, að maðurinn geti með eigin 
veikum kröptum sínum aflað sjer guðs velþóknunar, 
hann geti af eigin rammleik fullnægt kröfum lögmáls- 
ins, rjettlætt sig sjálfur, og verið sinn eiginn endur- 
lausnari með því, að. bera fyrir sín ófullkomnu verk, 
og telja sjer þau til gildis í augliti drottins. Því kær- 
leikur vor er, eins og öll vor verk, jafnan ófullkom- 
inn, og því má ekki fremur eigna honum rjettlæting- 
una, heldur en verkunum; en kærleikurinn er, eins og 
góðverkin, ávöxtur trúarinnar; hann sprettur af trúnni, 
eins og góður ávöxtur af góðu trje, en þar fyrir má 
ekki slengja saman trú og kærleika, eins og katólskir 
gjöra, heldur er nauðsynlegt, að að greina hvottveggja, 
eins og að greina verður orsökina frá afleiðingunni '. 


1) „Sola fide in Christum, non per dilectionem, 
non propter dileetionem aut opera consequimur 
remissionem peccatorum, etsi dilectio sequitur fidem“- 
Apol. conf. 

Þ. e:  Vjer öðlumst fyrirgefningu syndanna fyrir trúna 
eina á Krist, en ekki fyrir kærleikann, eða vegna kærleikans, eða 
sökum verka vorra, þótt kærleikurinn fylgi með trúnni. 


189 


6. grein. 
Um guðlega náð og mannleg góðverk. 

Í lærdóminum um guðs náð kynni í fyrsta áliti 
að virðast sem ekki sje mikill ágreiningur; því katólska 
kirkjan við hefur opt og víða sömu orð. og orðatil- 
tæki í þessum lærdómi, sem prótestantiska kirkjan. 
Hún segir, eins og prótestantar, að maðurinn frelsist 
€kki af eigin kröptum án guðs náðar; hún talar, eins 
Og prótestantar, um verkanir náðarinnar, upplýsingu, 
endurfæðingu og helgun; hún talar sömuleiðis um 
guðs náð, sem sje undanfari betrunarinnar (gratia 
Praeveniens), sem verki hana (gratia operans), og sje 
Í samverki með manninum (gratia cooperans). En 
Þetta samkomulag er í rauninni einungis að orðunum 
til; hvor kirkja leggur sína þýðingu inn í orð sín, sem 
hefur rót sína í ólíkri skoðun hvorrartveggja á þeim 
lærdómum, sem útlistaðir eru að framan, lærdómunum 
um syndafallið og rjettlætinguna. Þar eð katólska 
kirkjan kennir, að maðurinn hafi ekki gjörsamlega týnt 
Í syndafallinu hinum æðri andlegu: kröptum sínum, 
Verður eptir hennar skoðun, guðs náð að eins styðjandi 
Og styrkjandi (gratia juvans). Eptir kenningu próte- 
Stanta er guðs náð skapandi (gratia creans). Samkvæmt 
Þessari katólsku kenningu verður þá maðurinn jafnan 
Samverkandi guðlegri náð á öllum betrunarvegi sínum. 
Þó katólskir segi, að guðs náó byrji betrunarverkið, 
bá meina þeir með því einungis, að máðin veki til 
Starfsemi hina meðfæddu krapta mannsins, sem að eins 
liggi í dái, og þurfi einungis upphvatningar til hins 
góða, og verður maðurinn þannig, eptir þeirra áliti, 


190 


þegar frá öndverðu samverkandi náðinni. Eptir lær- 
dómi prótestantisku kirkjunnar lýsa hinar fyrstu verk- 
anir guðlegrar náðar (gratia praeveniens) sjer í því, 
að hún vekur syndarann með lögmálinu til meðvitund- 
ar um eymdahag sinn, vekur átölur samvizkunnar, 
óttann og sálarangistina, og undir býr með því hina 
fyrstu betrun. Þar næst lýsa sjer, eptir lærdómi 
prótestanta, guðs náðarverkanir í því (gratia operans), 
að drottinn skapar nýja krapta í mannlegum anda, 
endurskapar og endurfæðir mannlegt eðli, án þess 
að maðurinn af eigin kröptum geti nokkuð gjört til 
þessarar betrunar sinnar, heldur er guðs náðar- 
kraptur einn verkandi, skapar í manninum trúna, og 
rjettlætir hann án nokkurrar hans verðskuldunar. 
Eptir skoðun katólskra er þessi starfsemi náðarinnar 
einungis fólgin í því, að styrkja og styðja hina upp- 
haflegu krapta mannsins, svo að maðurinn er stöðug- 
lega samverkandi; því samkvæmt lærdómi katólsku kirkj- 
unnar um rjettlætinguna getur maðurinn undir búið 
sig sjálfur undir náðina, og guðs verkandi náð (gratið 
operans) lýsir sjer þá í því, að guð gjörir hinn und- 
irbúna mann góðan og rjettlátan, með því að gróður“ 


- setja í honum rjettlæti Krists, innræta honum trú, von 


og kærleika; því, eins og áður er sagt, slengir katólska 
kirkjan saman rjettlætingu og helgun. Eptir 
trúarfræði  prótestanta lýsir guðs samverkandi náð 
(gratia cooperans) sjer í hinum stöðugu áhrifum hei- 
lags anda á hugarfar og breytni hins endurfædda manns, 
og þó maðurinn á þessu betrunarstigi sínu sje sal?“ 
verkandi, þá eru það ekki hans meðfæddu náttúrlegt 


191 


kraptar, sem eru samvinnandi náðinni, heldur hinir 
nýju andlegu kraptar, sem guðs náð hefur kallað til 
lífs í honum. Eptir lærdómi katólskra er maðurinn 
þar á mót samverkandi með sínum upphaflegu kröpt- 
um, einungis studdur af náðinni. 

Þannig verður samkvæmt trúarfræði katólsku 
kirkjunnar guðleg náð jafnan komin undir kröptum 
mannsins og bundin við þá. Maðurinn hefur þegar 
frá öndverðu, eptir lærdómi katólskra, krapta frelsis- 
ins að vísu nokkuð veikta af syndafallinu, en þó 
engan veginn alveg þrotna, og eptir því sem maður- 
inn beitir þessum kröptum sínum, eptir því lagar guð- 
leg náð sig. Samkvæmt því kennir katólska kirkjan, 
að maðurinn með áreynslu krapta sinna geti búið sig 
undir rjettlætinguna'; en af því leiðir, að koma náð- 
arinnar, eða hin fyrsta byrjun í betrunarverki manns- 
ins, verður með fram mannsins eigið verk, og hlýtur 
að teljast honum til gildis. Prótestantiska kirkjan 
játar að vísu, að siðferðisástand mannsins í vissum 
skilningi undir búi komu náðarinnar, með því að lög- 
Málið vekur þekkingu syndarinnar, Róm. 3, 20., 
leiðir manninn til játningar syndarinnar og iðrunar- 


1) „Sí quis diæerit sola fide impium justificari, 
et nulla eæ parte necesse esse, eum suae vVoluntatis 
motu praeparari atque disponi, anathema sit“. Syn. 
Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að hinn rangláti rjettlætist af trúnni 
einni, og á engan hátt sje nauðsynlegt, að hann af hreifingu 
Vilja síns undir búi sig og lagi undir rjettlætinguna, sá sje 
bölvaður. 


192 


innar, og undir býr með því rjettlætinguna. En þetta 
er ekki mannsins verk, og getur ekki talizt honum 
til gildis, heldur eru það verkanir guðs náðar, sem 
byrjar betrun mannsins, og dregur hann til frelsisins, 
„því enginn kemur til sonarins, nema faðirinn dragi 
hann“; Jóh. 8, 44. Eptir lærdómi katólskra er þessi 
undirbúningur þar á móti verðskuldun mannsins; því 
eins og áður er sagt, slengja katólskir saman rjettlæt- 
ingu og helgun. Þeir segja, að rjettlætingin sje helg- 
un, og fari sívaxandi, eptir því sem maðurinn beiti 
kröptum sínum, það er með öðrum orðum: að góð- 
verk mannsins auki og margfaldi rjettlætingu hans, 
og gjöri hann rjettlátan fyrir guði. Þetta kennir líka 
katólska kirkjan með berum orðum, þar eð hún setti 
á fundinum í Tríent þá trúargrein, að góðverk 
mannsins auki guðs náð!. Með þessum lærdómi eru 
auðsjáanlega náðarverkanir guðs bundnar við verk 
og breytni mannsins, og betrun hans talin honum og 
verkum hans til gildis. Þess vegna setti katólska 
kirkjan líka á fundinum í Tríent þá trúargrein, sem 


P 


einnig er fullkomlega í anda katólskunnar, að mað- 


9 „Sí quis dixerit justitiam acceptam non au- 
gere coram deo per bona opera, sed opera ipsd 
fructus solummodo et signa justificationis adeptat, 
non autem ipsíus gratiae augendae causam, ana- 
thema sit“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að hið þegna rjettlæti aukist ekki 
frammi fyrir guði fyrir góðverkin, og kallar þau einungis ávexti 
og merki rjettlætingarinnar, én ekki orsök til þess að auka náð“ 
ina sjálfa, sá sje bölvaður. 


193 


urinn geti uppfyllt lögmálið og verðskuldað eilífa 
sáluhjálp". Og skýrast kveður fundurinn í Tríent upp 
með hinn pelagíanska lærdóm um verkahelgun og 
Sjálfsrjettlætingu katólsku kirkjunnar, þegar hann set- 
ur hiklaust þá trúargrein, að góðverkin sjeu ekki 
eintóm guðs gjöf, heldur verðskuldun 
mannsins jafnframt, og leggur bannfæringu yfir 
alla, sem annað segja?. 

Allri þessari kenningu katólsku kirkjunnar neitar 
þrótestantiska kirkjan, og telur hana ókristilegan 
villulærdóm. Prótestantiska kirkjan kennir samkvæmt 
lærdómi ritningarinnar, að öll betrun mannsins sje 
verk guðs skapandi náðar, en ekki mannsins verk, 
og geti ekki í neinu tilliti talizt honum til gildis. 
Prótestantar að greina helgun og rjettlætingu, sem 


2) „Non timemus adserere posse hominem gratiae 
adjutorio et legem implere, et ea impletione 
vitam aeternam promereri“. Syn. Trid. 

Þ. e.:  Vjer hikum ekki við að fullyrða, að maðurinn geti 
með aðstoð náðarinnar, bæði uppfyllt lögmálið, og með 
beirri lögmálsuppfyllingu verðskuldað eilíft líf. 

?) „Siquis diæerit hominis justificati bona opera 
íta esse dona dei, ut non sint etiam bona ipsíus 
Justificati merita, aut etiam ipsum justificatum 
bonis operibus non vere mereri augmentum gratiae 
et vitam aeternam, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þþ. e.: Ef einhver segir, að góðverk hins rjettlætta manns 
sjeu svo mjög gjöf guðs, að þau ekki jafnframt sjeu verðskuld- 
un mannsins sjálfs, eða að ekki ávinnist fyrir góðverk hins 
Tjettlætta aukning náðarinnar og eilíft líf, sá sje böly- 
aður. 


194 


katólskir slengja saman; rjettlætingin er náðartaka 
syndarans, fyrirgefning syndanna fyrir Krists sakir án 
nokkurra verðugleika mannsins; helgunin, hinar stöðugu 
framfarir trúaðs manns á betrunarinnar vegi, er sömu- 
leiðis verk heilags anda, en þó má ekki slengja henni 
saman við rjettlætinguna. Því þó helgunin sje ávöxt- 
ur rjettlætingarinnar, þá er hún vegna breyskleika 
mannanna hjer í heimi jafnan ófullkomin, en hjá 
engum algjör eða fullkomin". Sömuleiðis að greina 
prótestantar verkin og trúna, sem katólskir ranglega 
slengja saman á þann hátt, að þeir setja verkin í trú- 
arinnar stað beint á móti lærdómi kristindómsins. 
Því trúin er rótin og grundvöllurinn, góðverkin eru 
ávöxturinn, sem nauðsynlega hljóta að spretta af sannri 
trú, en þar fyrir má ekki setja þau í hennar stað; 
því verk állra, eins þeirra beztu, eru jafnan ófull- 
komin; énginn getur borið fyrir sig verk sín í augliti 
drottins og talið sjer þau til gildis, því enginn mað“ 


% „Símiliter et renovatio seu sanctificatio, quam 
vis et ipsa sit benificium mediatoris Christi et opu8 
spirilus sancti, non tamen ad articulum aut negð- 
tíum justificationis coram deo pertinet, sed eam sér 
guitur, quia propter carnis nostrae corruptionem 
in hac vita imperfecta est, et nondum omnibið 
numeris absoluta“. Form. con. 

Þ. e.: Á líkan hátt er varið endurnýjungunni eða helgun“ 
inni; þó hún sje velgjörningur meðalgangarans Krists og verk 
heilags anda, þá má ekki telja hana til greinarinnar um rjölt“ 
lætinguna fyrir guði, heldur er hún ávöxtur hennar, því vegn? 
spillingar holds vors er hún ófullkomin í þessu líf, og enn þá 
ekki algjör. 


195 


ur getur fullnægt lögmáli guðs eða uppfyllt það; en 
bað hlyti maðurinn að gjöra, ef hann ætti að geta 
Tjettlætzt af verkum sínum, því lögmálið átelur og ákærir 
Manninn, á meðan hann hefur ekki uppfyllt það allt?. 
En þó enginn geti rjettlætzt af verkum sínum, eða 
Verðskuldað vegna þeirra guðlega náð, eru samt verk 
hins trúaða, þó þau sjeu ófullkomin, engu síður guði 
þóknanleg; ekki í þeim skilningi, sem katólskir kenna, 
að maðurinn verðskuldi vegna þeirra nokkurt endur- 
Bjald hjá guði, heldur vegna þess þau eru vottur um 
trúna, og helgast af henni?. Það er því á engri 
hæfu byggt, þegar katólskir bera kenningu prótestanta 
á brýn, að hún gjöri lítiðúr góðverkunum, og brjóti 


1) „Quodsi remissio peccatorum non contingit 
gratis propter Christum, sed propter nostram di- 
lectionem, nemo habiturus est remissionem pecea- 
torum, nisi ubi totam legem fecerit, quia lex non 
Íustificat, donec nos aceusare potest“. Apol. conf. 

Þþ. e.: Ef fyrirgefning syndanna fæst ekki af náð vegna 
Krists, heldur vegna kærleika vors, þá mun enginn öðlast synda- 
kvittun, fyr en hann hefur uppfyllt allt lögmálið, því lögmálið 
Tjettlætir ekki, á meðan það getur ákært oss. 

%) „Bona opera quanqguam fíunt in carne non- 
dum prorsus renovata, quae retardat motus spiritus 
Sancti, tamen propter fidem sunt opera sancta, 
divina, saerifieia“. Apol. conf. 

Þþ. e.: þó góðverkin sjeu framkvæmd í veikleika af hold- 
inu, sem ekki er fullkomlega endurnýjað, og sem aptrar náðar- 
Verkunum heilags anda, þá eru þau samt sem áður vegna trú- 
Atinnar heilög verk, guðdómleg, sannar fórnir. 


g* 


196 


með því niður sannarlegt siðferði?. Þvert á móti 
verður kenning prótestantisku kirkjunnar grundvöllur 
fyrir sönnu siðferði, af því hún er hreinn lærdómur 
guðsorða, þar sem kenning katólsku kirkjunnar kippir 
grundvellinum undan sannarlegu siðierði, af því hún 
afbakar hreinan lærdóm Krists, og er þvert á móti 
orði hans; því með lærdómi sínum um góðverkin og 
rjettlætingu mannsins af þeim endurnýjar katólska 
kirkjan ekki að eins hinn gyðinglega villulærdóm, að 
maðurinn geti rjettlætzt af verkum lögmálsins, og 
prjedikar og innrætir með því sjálfbyrgingsskap og 
siðferðislegan ofmetnað, heldur gjörir hún með þess- 
ari kenningu guðs náð að engu, gefur kröptum mann- 
anna dýrðina, og metur einkis endurlausnarverk drott- 


2 


ins vors. Lærdómur katólsku kirkjunnar er í raun- 
inni hinn gyðinglegi lærdómur í endurnýjaðri mynd, 
sem ýmsir villukennendur vildu smeygja inn í krist“ 
ina á dögum postulanna, og-sem postulinn Páll sýndi 
fram á að miðaði til þess, að ónýta grundvallarlær- 


' „Hine facile apparet, hane doetrinam non essé 
accusandam, quod bona opera prohibeat, sed nult0 
magis laudandam, quod ostendit, quomodo bond 
opera facere possímus. Nam sine fide mullo modð 
potest humana natura primi aut secundi praecepli 
opera facere“.  Conf. Aug. 

þ.e.: Af þessu er auðsjeð, að þessari kenningu verður ekki 
gefið að sök, að hún banni góðverkin, heldur er hún lofsverð, 
því hún sýnir, hvernig vjer getum gjört góðverk. því án 
trúarinnar getur mannleg náttúra með engu móti hlýtt skip“ 
unum fyrsta eða annars boðorðsins. 


90 


dóm kristinnar trúar, lærdóminn um Krist sem frið- 
Þægjara, endurlausnara, og einan meðalgangara milli 
Suðs og manna; því það stendur stöðugt, sem post- 
Ulinn segir, Gal. 3, 21.: „Ef rjettlætingin fengist af 
lögmálinu, þá væri Kristur dáinn til einkis“!. 

Í þessum lærdómi um samband guðlegrar náðar 
Við mannlegt frelsi og góðverk er ágreiningur í kat- 
Ólsku kirkjunni sjálfri. Þessi ágreiningur hefur staðið 
Síðan á 5. öld, en opt legið í dái og lítið látið til 
sín heyra, en gosið upp með afli, þegar eitthvert til- 
efni hefur gefizt. Fyrst kom þessi ágreiningur skil- 
merkilega í ljós og varð að þrætuefni í kirkjunni á 
ð. öld í trúarágreiningnum milli þeirra Augustínusar 
Og Pelagíusar. Pelagíus, munkur frá Bretlandi, neit- 
aði eðlisspillingu mannsins, og kenndi, að allir fædd- 
st óspilltir, eins og hinir fyrstu menn hefðu komið 
frá hendi skaparans; eðli mannsins hefði ekki spillzt 
af synd Adams, og kraptar hans ekki veiklazt, og 
bess vegna gæti maðurinn með upphaflegum kröptum 


2 „Nam adversarti, cum neque quid remissio pec= 
tatorum, neque quid fides, neque quid gratia, neque 
Tuid justitia sit, íntelligant, misere contaminant 
hune locum, et obscurant benifieia et gloriam Christi, 
el eripiunt piis conscientiis propositas in Ohristo 
consolationes“. Apol. conf. 

Þþ. e.: því þar eð mótstöðumenn vorir (0: katólskir) ekkert 
Skynbragð hafa á því, hvorki hvað fyrirgefning syndanna er, 
Nje trú, nje náð, nje rjettlæti, umhverfa þeir aumkunarlega þess- 
um lærdómi, varpa rýrð á velgjörðir og dýrð Krists, og svipta 
Suðhræðdar sálir þeirri huggun, sem þeim er framboðin í Kristi. 


198 


náttúru sinnar náð takmarki siðferðislegs fullkomleg- 
leika, og fullnægt lögmáli drottins. Augustínus, biskup 
í Hippó í Afríku, flutti hinn gagnstæða lærdóm, að 
mannlegt eðli hefði spillæt og aflagazt með syndafalli 
Adams, mannlegt frelsi og kraptar til hins góða hefðu 
gjörsamlega glatazt, svomaðurinn gæti ekkert stuðlað 
að frelsi sínu, en guðs náð væri ein starfandi í betr- 
unarverki mannsins. þó trúarfræði Augustínusar yrði 
að nafninu ofan á í kirkjunni á ýmsum kirkjufund- 
um á 5. og 6. öld, smeygði sjer þó inn í anda kirkj- 
unnar hinn pelagíanski lærdómur í nokkuð mýkri lög- 
un, heldur en Pelagíus hafði flutt hann, og festist 
hjá flokki þeirra manna, sem hölluðust að kenningu 
Pelagíusar, og síðar vor kallaðir „Semipelagiani“. 
Báðar þessar trúarfræðisstefnur gengu jafnhliða alla 
miðöldina, og höfðu aðsetur sitt einkanlega hjá 2 
munkaflokkum, Dominíkusmunkum og Fransiskus- 
munkum; fylgdu þeir fyrnefndu kenningu Augustín- 
usar, hinir síðari Pelagíusi. Með siðabótinni vaknaði 
þessi ágreiningur með nýju afli; því höfundar siða- 
bótarinnar aðhylltust trúarfræði Augustínusar; kat- 
ólska kirkjan hallaðist þar á móti að anda Pelagíusar, 
eins og lýsti sjer á fundinum í Tríent, þó fundurinn 
leitaðist við að draga dulur á villulærdóm sinn. 
Einkanlega urðu jesúítar oddvitar og flutningsmenn 
hinnar pelagíönsku stefnu, og spunnust út úr því 
langvinnar trúarstyrjaldir á 17. öld milli þeirra 0$ 
mótstöðumanna þeirra, jansenista, sem fylgdu lær- 
dómi Augustínusar. Í þessu ákafa trúarstríði gat 
ekki dulizt hin sanna andastefna katólsku kirkjunnar; 


199 


að hún drógst í rauninni að kenningu Pelagíusar, en 
hafði óbeit á lærdómi Augustínusar, því kirkjan studdi 
jafnan í þessum ágreiningi jesúíta á móti jansenist- 
um.  Janseníus, biskup í Ypern, { 1638, ljet eptir 
Sig rit, sem kom út eptir dauða hans. Þetta ritflutti 
skýrt og trúlega hreina kenningu Augustínusar um 
guðlega náð, spillingu mannlegs eðlis, og kraptaleysi 
viljans, og stefndi í öllu beint á móti trúarfræði je- 
Súíta. Þess vegna risu jesúítar fljótt upp, og beittu 
öllum brögðum til að sporna við því, að andi þessa 
tits næði að festast í kirkjunni. Rit Janseníusar 
lögðu þeir í eineltu, og komu því til leiðar, að leik- 
mönnum var bannað að lesa það, og Innócentíus páfi 
10. lagði bannfæringu yfir nokkrar setningar í því, 
og lýsti þeim villulærdómi. Þetta vakti megna óá- 
nægju hjá öllum flokki Janseníusar, sem eptir hon- 
um var kallaður jansenistar. Ákafari varð ágrein- 
ingurinn í byrjun 18. aldar, þegar saman við hann 
tvinnaðist óróinn, sem reis út af nýja testamenti því, 
Sem presturinn Qvesnel gaf út. Þessi maður hafði 
vandað útgáfu sína, sem bezt. hann gat, og út búið 
hana mörgum uppbyggilegum athugasemdum og skýr- 
ingum, og þar á meðal mörgum í anda Augustínusar 
Og Janseníusar. En 1711 gaf Clemens páfi 11., eptir 
undirlagi jesúíta, út hina orðræmdu tilskipun „Úni- 
Genitus“, sem lagði bannfæringu yfir 100 setningar 
í þessu riti, og dæmir þær villulærdóm. Þessi til- 
Skipun páfans æsti allan flokk jansenista; þeir sögðu 
Skilið við páfa, og neituðu honum ekki að eins um 
Gósta dómsvald í trúarefnum, heldur jafnvel í kirkju- 


200 


stjórnarefnum. Einkanlega sagði öll katólska kirkjan 
í Hollandi, þar sem söfnuðir jansenista voru fjöl- 
mennastir, páfanum upp allri trú og hollustu. Jan- 
senistar neituðu ekki einungis lærdóminum "um ein- 
veldi páfans, og voru í því samdóma flokki biskups- 
manna, heldur voru þeir í lærdóminum um guðlega 
náð miklu samþykkari prótestöntum, heldur en kat- 
ólsku kirkjunni, þar eð jansenistar aðhylltust, eins 
og prótestantar, lærdóm Augustínusar um spillingu 
mannlegs eðlis af synd Adams, kraptleysi viljans, og 
skapandi vald gnós náðar, sem þeir játuðu að ein 
væri starfandi í betrunarverki mannsins. Samt vildu 
jansenistar ekki heyra, að kenning þeirra væri ósam- 
hljóða trúarsetningum fundarins í Tríent; þeir báru 
jafnan fyrir sig orð fundarins, og sama gjörðu mót- 
stöðumenn þeirra, jesúítar. Þetta verður skiljanlegt 
af því, að kirkjufundurinn í Tríent hafði stýlað orð sín 
sem tvíræðast honum var unnt, svo teygja mátti út 
úr þeim gagnstæðar þýðingar; hafði fundurinn eflaust 
gjört það af ásetningi, bæði til þess, að þóknast báð- 
um flokkum, jansenistum og jesúítum, og til þess; 
að draga fjöður yfir hina pelagíönsku trúarstefnu 
kirkjunnar. 

Í prótestantisku kirkjunni hefur lýst sjer sömu- 
leiðis nokkur ágreiningur í þessum lærdómi um guðs 
náð og mannlegan vilja; því þar hefur komið í ljós 
trúarstefna, sem mýkja vildi nokkuð lærdóm August- 
ínusar, sem kenndi, að guðs náð væri ein starfandi 
í apturhvarfi mannsins, en kraptar mannlegs vilja 
megnuðu ekkert í hinu góða. Í því var þessi stefna 


201 


frábrugðin Augustínusi, að hún flutti þá kenningu, 
að vilji mannsins væri að nokkru leyti samverk- 
andi guðlegri náð í betrunarverkinu. þess vegna 
Var þessi lærdómur kallaður „synergismus“ (sam- 
Vinnukenning). Í raun og veru hafði þessi kenning 
upptök sín frá Melanchthon, því hann hafði eignað 
mannlegum vilja sinn þátt í betrunarverkinu, þegar 
hann talar um þetta efni í trúarfræði sinni!. Læri- 
Sveinn hans Strígelíus hjelt á fram þessari kenningu 
Í anda Melanehthons, og kenndi, að kraptar viljans 
væru ekki gjörsamlega afmáðir með syndafallinu, en 
stórvægilega veiktir og lamaðir, og að þessir kraptar 
væru samverkandi náðinni í betrunarverki mannsins, 
Þegar náðin væri búin að vekja þá til lífs. Lúter 
og trúarjátningar prótestantisku kirkjunnar höfðu ekki 
neitað samvinnu mannlegra krapta í vissum skilningi; 
en það skildi kenningu Strígelíusar og skoðun Lú- 
ters, að minnsta kosti hvað orðatiltæki snerti, að 
Strígelíus kenndi, að þessir samverkandi kraptar væru 
hinir upphaflegu kraptar mannlegs anda, sem honum 
hefðu verið áskapaðir, og ekki hefðu gjörsamlega týnzt 
í syndafallinu; en Lúter hafði kveðið svo að orði, 
að í betrunarverki mannsins væru að eins samverk- 
andi hinir nýju kraptar, sem guðleg náð veitti mann- 


1) „Tres sunt causae concurrentes, verbum, spiri= 
lus, et voluntas hominis, non sane otiosa, sed re- 
Pugnans infirmitati suae“. Mel. loc. theol. 

Þ. e.: þrjár eru samverkandi orsakir, orðið, andinn, og vilji 
Mannsins, sem ekki er aðgjörðalaus, en berst á móti breyskleika 
sínum, 


202 


inum í endurfæðingunni, af því þeir upphaflegu hefðu 
algjörlega glatazt. Með þessum kröptum mannsins 
átti Strígelíus auðsjáanlega ekki við annað en hæfi- 
legleika mannlegs vilja, til að lýsa sjer í starfsemi 
og framkvæmd, og sem hann játaði um að í tilliti 
til hins góða væri svo bundinn og fjötraður af valdi 
syndarinnar, að mannlegum kröptum væri eigi auðið, 
að koma sjer við, nema guðs skapandi náð vekti þá 
til lífs að nýju. Kenning Strígelíusar var því í alla 
staði frábrugðin lærdómi Pelagíusar.  Pelagíus kenndi, 
að maðurinn gæti sjálfur af eigin megni sínu byrjað 
betrun sína. Því var Strígelíus alveg mótfallinn; 
hann kenndi, að hvorki væri mannlegur vilji af eigin 
kröptum fær um, að byrja betrun sína, nje halda henni 
á fram; maðurinn gæti að eins látið ógjört, að sýna 
mótþróa guðlegri náð og verkunum hennar. Sam- 
kvæmt þessari kenningu getur því maðurinn í engu 
tilliti talið sjer til gildis betrun sína; því þó Stríge- 
líus segði, að viljakraptur mannsins hefði ekki al- 
gjörlega slokknað út í syndafallinu, þá kenndi hann 
jafnframt, að þessi kraptur væri svo veiktur orðinn 
og lamaður af syndinni, að honum væri eigi auðið, 
að stefna til betrunar, nema guðs náð drægi mann“ 
inn. Þess vegna út byggði þessi kenning fullkom- 
lega, eins og lærdómur Lúters, verkahelgun og sjálfs- 
rjettlætingu katólsku kirkjunnar, og öllum lærdómi 
hennar um verðskuldun mannsins. Strígelíus var 
samdóma mótstöðumönnum sínum í því, að betru 
mannsins gæti með engu móti átt sjer stað, nema 
guðs náð höndlaði hann að fyrra bragði. Enn fremur 


203 


kom honum og þeim saman í því, að af eigin kröpt- 
um gæti maðurinn ekkert unnið að betrun sinni. Í 
rauninni voru því hvorirtvegeja samdóma í aðalefn- 
inu; því hvorirtveggja játuðu samhuga, að apturhvarf 
mannsins og helgun væri guðsverk, og að enginn 
hefði neitt að telja sjer til gildis. 


7. grein. 
Um sakramentin. 

Báðum kirkjum kemur saman um það, að auk 
Orðsins sjeu sakramentin guðlegar tilskipanir, tilsett- 
ar af lausnaranum, til að við halda trúarlífi kirkju 
hans, og að þau þess vegna sjeu sjerstakleg náðar- 
meðul. En þar eð lærdómur beggja kirkna um rjett- 
lætinguna og guðlega náð er mismunandi, verður líka 
mikill ágreiningur milli þeirra í lærdóminum um 
sakramentin, ekki „einungis um tölu þeirra, heldur 
og um eðli þeirra og verkanir. Katólska kirkjan tel- 
ur 7 sakramenti, og kirkjufundurinn í Tríent gjörði 
þessa tölu að túargrein!. 


1) „Sí quis diæerit sacramenta novae legis non 
fuisse omnia a Jesu Christo, domino nostro, insti- 
tuta, aut esse plura vel pauciora quam septem : 
baptismum, confirmationem, evcharistiam, poeni- 
tentiam, eætremam unetionem, ordinem, et matri- 
moníum, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þþ. e.: Ef einhver segir, að sakramenti hins nýja lögmáls 
Sjeu ekki öll innsett af drottni vorum J. K., eða að þau sjeu 
fleiri eða færri en 7, skírn, ferming, kveldmáltíð, skriptir, síð- 
asta smurning, vígsla klerka, og hjónavígsla, sá sje bölvaður, 


204 


Þessari tölu getur prótestantiska kirkjan ekki verið 
samdóma, því þar eð sakramentin eru meðul guðlegrar 
náðar, tilsett af lausnaranum sjálfum, til að afreka 
rjettlætingu og helgun mannsins, þá verður að að 
greina þau frá öllum öðrum kirkjulegum athöfnum 
og siðvenjum, sem af mönnum eru tilsettar, til að 
við halda kirkjulegri reglu og skipulagi. Væri sakra- 
menti það sama sem sjerhver hátíðleg eða helg athöfn 
(res sacra), þá gæti þessi tala katólsku kirkjunnar 
átt sjer stað. En katólska kirkjan leggur ekki þessa 
þýðingu í sakramenti sín; hún kennir, að þau öll 
jafnt sjeu náðarmeðul, setur þau öll í sömu röð, og 
leggur bannfæringu yfir hvern, sem ekki játar, að 
allar þessar 7 athafnir sjeu sakramenti!. Í þessari 
ákvörðun katólsku kirkjunnar um sjötölu sakrament- 
anna lýsir sjer auðsjáanlega klerkavaldsandi hennar; 
katólska kirkjan hrífur sjer einnig hjer valdið til að 
breyta tilskipunum lausnarans, og setja sínar tilskip- 
anir jafnhliða hans.  Prótestantiska kirkjan segir með 
fullum rökum, að eptir þessum lærdómi katólsku 
kirkjunnar mætti kalla sakramenti hverja kirkjulega 
siðvenju, hverja mannasetningu, sem klerkavaldint 
kynni að þóknast að setja beint á móti guðsorði. 
Til þess að af stýra þessari villu, bindur prótestant- 
iska kirkjan sig því við orð Krists, og játar ekki 


1) „Sé quis diæerit aliquod horum septem not 
esse vere et proprie sacramentum, anathema sit“ 
Syn. Trið. 

þ. e.. Ef einhver segir, að eitthvert þessara 7 sje ekki í 
raun og sannleika sakramenti, sá sje bölvaður. 


205 


aðra: kirkjusiði sakramenti heldur en þá, sem með 
berum orðum er tilgreint um í ritningunni að tilsettir 
sjeu af lausnaranum sjálfum, og einkenna sig á því, að 
heir eru byggðir á guðlegri tilskipun, og hafa fyrir- 
heiti um guðlega náði. Eptir þessari ákvörðun geta 
engir kirkjusiðir talizt sakramenti nema skírn og 
kveldmáltíð; því um enga aðra helgisiði verður það 
sagt, og hjá engum á það heima, að þeir sjeu bein- 
línis tilskipun drottins, og sjeu sýnilegur pantur guð- 
legrar náðar. Þegar því katólska kirkjan býður, að 
kalla sakramenti: fermingu, prestsvígslu, hjónavígslu, 
skriptir og síðustu smurningu, þá eignar hún með 
því sínum eigin tilskipunum og setningum guðdóm- 
legt gildi og krapt; hún eignar sjer myndugleika til 
þess, að gefa fyrirheiti um náðina, og hrífur sjer það 
vald, sem er guðs eins, að setja náðarmeðul?. Kat- 


5 „Saeramenta vocamus ritus, qui habent man- 
datum dei, et quibus addita est promissio grattae“. 
Apol. conf. 

Þ. e.:  Sakramenti köllum vjer þá kirkjusiði, sem eru skip- 
aðir af guði, og gefið er fyrirheiti náðarinnar. 

2) „Estne tolerabile, quod sacramenti honos trans- 
feratur ad eos ritus, quos homines vel eæ se exco- 
gitarunt, vel saltem sine eæpresso dei mandato ob- 
servant? Hoe fortiter retinendum est sacramenti 
instituendi arbitrium, non nisi penes deum unum 
esse“. Calv. ínst. rel. chr. 

Þ. o.: Er það þolandi, að tign sakramentisins sje eignuð 
Þeim kirkjusiðum, sem menn annaðhvort hafa upp hugsað af 
Sjálfum sjer, eða sem við gangast án skýrrar skipunar guðs? 


206 


ólska kirkjan kennir, að öll sakramenti hennar sje 
tilsett af Kristi, en kirkjufundurinn í Tríent, sem 
fullyrðir þetta, tilgreinir ekkert, á hverju hann byggir 
það. Þetta er líka eðlilegt, og í alla staði samkvæmt 
stefnu katólsku kirkjunnar. Því samkvæmt þeim 
myndugleika, sem hún eignar sjer, ætlast hún til þess 
af öllum börnum sínum, að þau taki orð sín og setn- 
ingar gild, án þess að grennslast eptir, á hverjum 
rökum þær eru byggðar, og að allir þess vegna sjálf- 
sagt játi, að öll 7 sakramenti kirkjunnar sjeu innsett 
af Kristi, fyrst katólska kirkjan hefur úrskurðað, að 
svo sje. Samt hafa margir katólskir guðfræðingar 
vitnað til nýja testamentisins, og viljað byggja sakra- 
menti sín á ýmsum stöðum þess: ferminguna á Post. 
G. 8, 17., prestsvígslu á 1. Tím. 4, 14.; 2. Tím. 1, 
6.; skriptir á Matt. 18, 18.; Jóh. 20, 23.; hjóna- 
vígslu á Efes. 5, 32.; síðustu smurningu á Jak. 5, 14. 
Aðalröksemd katólsku kirkjunnar er þó jafnan sögu- 
sögnin (traditio); á henni byggir kirkjan vanalegast, 
að þessir helgisiðir sjeu sakramenti. Hvað nú snertir 
þessar ritningargreinir, sem katólskir til færa, þá segir 
prótestantiska kirkjan, að katólskir misskilji þær og 
teygi út úr þeim ranga þýðingu, og að þær sanni 
ekkert það, sem þeir ætlist. til. Því hvorki er nokk- 
ur af þeim helgisíðum, sem nefndir eru á þessum 
stöðum, tilgreindur sem tilskipun lausnarans, nje held- 
ur fyrirheiti gefið um guðlega náðargjöf, sem þeim 
skuli vera samfara, og þess vegna eru skírn og kveld- 


Menn verða fastlega að gæta þess, að það er einkis, nema 
guðs eins, að innsetja sakramenti. 


207 


máltíð í því ólík öllum hinum, að hvortveggja eru 
beinlínis tilskipun drottins sjálfs, þar sem hin 5 
Sakramenti katólsku kirkjunnar hafa enga fótfestu í 
ritningunni sem sakramenti. 

Þegar sakramentin eru skoðuð frá trúarfræðis- 
legu sjónarmiði, þá liggur í augum uppi, að þau 
sem náðarmeðul hljóta að hafa sama tilgang, stefna 
öll að sama miði, og vera samtaka í því, að afreka 
rjettlætingu og helgun mannsins, og tengja hann í 
lífssamfjelag við drottin. Þetta á líka fullkomleg: 
heima hjá skírnar- og kveldmáltíðar-sakramentinu. 
Skírnin er sakramenti trúarinnar og endurfæðingar- 
innar; með þessu náðarmeðali gróðursetur drottinn 
trúna, leggur grundvöll hins kristilega líls í mannin- 
um; hún er sýnilegur pantur guðlegrar náðarkosn- 
ingar, sem útvelur manninn, og stofnsetur í honum 
lífssamfjelagið við drottin. Kveldmáltíðin er sakra- 
menti helgunarinnar og kærleikans; með þessu náðar- 
meðali styrkir og endurnýjar drottinn lífssamfjelag 
hins trúaða við sig, eflir og festir hann í trú, von 
og kærleika. Hvorttveggja snertir þá sameiginlega 
Sálarvelferð mannsins, því bæði þessi sakramenti hafa 
samtaka það mið, að gjöra guðlega náð, Krists end- 
Urlausn, blessunarríka og ávaxtarsama fyrir líf manns- 
ins, og að við halda, styrkja og staðfesta lílssamein- 
ingu hans við drottin. Þetta á þar á móti ekki heima 
hjá 5 sakramentum katólsku kirkjunnar; þau hafa 
ekki á sjer hin sönnu einkenni sakramentisins. því 
bæði er það, að þau snerta að eins einstakar hliðar 
lífsins, og sum þeirra ná ekki nema til vissra stjetta, 


208 


t. a. m. prestavígsla og hjónavígsla ná að eins til 
þeirra, sem ganga í prestastjett og bindast hjúskap. 
En einkum er það talandi vottur móti sakramentum 
katólskra, að þau reka sig hvert á annað, komast Í 
mótsögn sín á milli, og brjóta sig með því sjálf niður. 
Þannig geta prestavígsla og hjónavígsla, eins og kunn- 
ugt er, ekki samrýmzt í katólsku kirkjunni, því hinum 
æðri klerkum (biskupum, prestum, djáknum, og súb- 
djáknum) bannar katólska kirkjan að lifa í hjóna- 
bandi. Sömuleiðis kemst skírnin í bága við hjóna- 
bandið, því guðsifjar (cognatio spiritualis) leggja 
samkvæmt trúarsetningum katólsku kirkjunnar með 
ýmsu móti meinbugi (impedimenta) á hjónabandið, 
og getur páfinn einn leyst menn undan þeim. Þannig 
er auðsætt, hvort heldur menn líta til ritningarinnar, 
eða bera sakramentin saman sín á milli, að þessi 5 
sakramenti katólsku kirkjunnar geta ekki komizt í 
röð með skírn og kveldmáltíð, heldur eru það sið- 
venjur, sem enga fótfestu hafa í ritningunni sem 
sakramenti; það eru setningar kirkjunnar, en ekki 
tilskipanir Krists sjálfs. Þetta sanna líka vitnisburðir 
sögunnar ljóslega. Skírn og kveldmáltíó hafa jafnan 
allt frá dögum postulanna mótmælalaust verið játuð 
tilskipanir drottins og sakramenti. En snemma fóru 
menn að telja fleiri kirkjusiði til sakramenta, ogsetja 
í röð með hinum. Talan var lengi óákveðin; sumir 
töldu 5, aðrir 6, aptur aðrir 7 sakramenti. Á þessu 


1) Smbr. Jón Ólafsson: Dúatribe de cognatione spiri- 
tuali. 


209 


gekk allt fram á 12. öld, að ekkert var fast ákveðið 
um tölu sakramentanna. En guðfræðingarnir á mið- 
öldunum einskorðuðu þessa sjötölu, og frá dögum 
Pjeturs Lombardusar, { 1164, festist þessi sjötala í 
kirkjunni. þó töldu menn þessi sakramenti ekki öll 
jöfn, en gjörðu mun á þeim. Þannig sýnir sagan, 
að 7 sakramenti katólsku kirkjunnar eru ekki upp- 
haflegar tilskipanir, heldur setningar kirkjunnar, sem 
smátt og smátt komu upp, og sem kirkjufundurinn í 
Tríent samþykkti og gjörði að trúarlærdómi, eins og 
marga aðra villu miðaldanna. 

Hvað snertir gildi og verkanir sakramentanna, 
kemur báðum kirkjum saman um, að þau sjeu ekki 
einungis ytri tákn, sem merki guðlega náð, ekki held- 
ur einber játningarmerki eða vottur um það, að mað- 
urinn sje kristinn. Þess vegna er gildi þeirra ekki 
bundið við hugarfar þess, sem veitir þeim þjónustu, 
eða þess sem þjónustaður er, heldur er gildi þeirra 
og tign byggð á því, að sakramentið er guðleg tilskipun, 
samtengd náðarríku fyrirheiti drottins. --Því eins og guð 
er trúr, þó maðurinn sje ótrúr, eins stendur gildi sakra- 
mentisins stöðugt fyrir það, þó trú mannsins bregðist, 
því ekki er það mannsins vilji, sem skapar tign sakra- 
mentisins', heldur guðs vilji, sem hefur samtengt við 


1) „Accedente aquae verbo, baptismus rectus ha- 
bendus est, etiam non accedente fide; neque enim 
fides mea faeit baptismum, sed baptismum per- 
cipit et appréhendit“. Cat. major. 

Þ. e,; Ef orðið sameinast vatninu, má álíta skírnina gilda, 


210 


það fyrirheiti sitt. Þess vegna játa líka prótestantar, 
eins og katólskir, að sakramentið sje gilt, þegar það 
fer fram rjettilega eptir tilskipun lausnarans, hvort 
sem presturinn, er þjónustu veitir sakramentinu, er 
trúaður eða vantrúaður!. 

En úr þessu skilur samleið kirknanna; því kat- 
ólska kirkjan kennir, að guðs náð sje óaðgreinanlega 
bundin við sakramentin, og veitist því ekki að eins 
sumum, heldur öllum óumflýjanlega í og með þeim, 
þegar þeim er veitt rjettileg þjónusta, og hinn þjón- 
ustaði gjörir ekki mótspyrnu af ásetningi?. Katólska 
kirkjan hugsar sjer því verkanir sakramentisins bundn- 
ar við athöfnina sjálfa, og kennir samkvæmt því, að 
sakramentin inniloki í sjer guðs náð. Samkvæmt því 
kennir katólska kirkjan enn fremur, að sakramentin 


þó trúna vanti; því ekki skapar mín trú skírnina, heldur 
tekur hún á móti henni og höndlar hana. 

1) „Et sacramenta et verbum propter ordinatio- 
nem et mandatum Christi sunt efficacia, etiamsi 
per malos exhibeantur“. Conf. Aug. 

Þþ. e.:. Bæði sakramentin og orðið eru kröptug vegna inn- 
setningar og tilskipunar Krists, þó þeim sje úthlutað af vond- 
um mönnum. 

2) „Sí quis diæerit sacramenta novae legis not 
continere gratiam, quam significant, aut gratiam 
ipsam non ponentibus obicem non conferre, ana- 
thema sit“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að sakramenti hins nýja sáttmála 
inniloki ekki í sjor náðina, sem þau tákna, eða veiti ekki 
sjálfa náðina þeim, sem ekki gjöra henni mótspyrnu, sá Sj9 
bölvaður. 


211 


veiti guðlega náð „af verkinu sjálfu“? (e7 opere 
operato). Kirkjufundurinn í Tríent tilgreinir reyndar 
hvergi ljóslega, hvað skiljast eigi við þessi orð: „af 
verkinu sjálfu“. En hinn vanalegi skilningur á þeim 
Í katólsku kirkjunni er sá, sem guðfræðingarnir á 
miðöldunum höfðu, að með þessum orðum táknist at- 
höfnin sjálf, eða þjónusta sakramentanna. Þegar því 
katólska kirkjan kennir, að sakramentin veiti guðs 
náð „af verkinu sjálfu“, þá er meining hennar sú, 
að öll áhrif og verkanir sakramentanna sjeu eingöngu 
komnar undir hinni ytri athöfn, undir því, að þjón- 
usta sakramentanna fari fram eptir rjettum fyrirskip- 
uðum reglum, en ekkert sje að líta á það, með hverju 
hugarfari maðurinn veitir sakramentinu móttöku; trú 
mannsins komi ekki til skoðunar, og útheimtist ekki 
til þess, að sakramentin hafi sáluhjálplegar verkanir 
fyrir manninn; því sumir guðfræðingar á miðöldun- 
um fluttu þá kenningu, að sakramentin innibyrgðu í 
Sjer, eins og líkamleg læknameðul, læknandi krapt, 
Og flytti sálum manna óumflýjanlega lækningu, svo 
að einber ytri þjónusta og nautn sakramentanna jafn- 
an hlyti að hafa blessunarrík áhrif fyrir sálarvelferð 


1) „Sí quis diæerit, per sacramenta ex opere 
Operato non conferri gratiam, sed solam fidem 
divinae promissionis ad gratiam  consequendam 
Sufficere, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að náðin veitist ekki með sakra- 
' Mentunum af verkinu sjálfu, en að trúin ein á guðs fyrir- 
heiti nægi til þess, að verða náðarinnar aðnjótandi, sá sjo 
bölvaður. 


212 


mannsins, eins og smyrsl læknanna græða líkamleg 
sár manna. Að vísu hafa sumir katólskir guðfræð- 
ingar neitað þessum skilningi orðanna, og kallað það 
ósannan áburð á katólsku kirkjuna, að hún eigni 
eintómri ytri þjónustu sakramentanna verkanir og á- 
hrif, án tillits til trúarinnar hjá þeim, sem neytir 
þeirra, heldur segja þeir, að þessi orð, „af verkinu 
sjálfu“, eigi að skiljast um hina guðlegu tign, sem 
sakramentin hafa í sjálfum sjer, vegna þess þau eru 
guðlegar tilskipanir, og eru ekki bundin við trúará- 
sigkomulag þess, sem þjónar þeim. En þessi útlegg- 
ing er eintóm viðbára, og ósamkvæm anda katólsku 
kirkjunnar.  Katólska kirkjan sjálf leggur sömu þýð- 
ingu í orðin, sem guðfræðingarnir á miðöldunum; 
ýnir hún með því, að hún hefur hvergi mótmælt 
útleggingu þeirra á þeim, og enn þá ljósar með því, 
að lýsa bannfæringu yfir þá, sem kenna, að trúin 
útheimtist frá hálfu mannsins, til þess að nautn sakra- 
mentisins geti haft á hann blessunarrík áhrif. 
Þessum lærdómi um áhrif sakramentanna af 
verkinu sjálfu neitar prótestantiska kirkjan sem hættu- 
legum villulærdómi. Því með þessari kenningu sinni, 
að sakramentin flytji manninum guðs náð án trúar- 
innar, eignar katólska kirkjan þeim auðsjáanlega 
- töfraverkanir. Lærdómur katólsku kirkjunnar gjörir 
úr sakramentunum töframeðul, sem inniloka í sjer 
guðs náð eins og líkamlegt efni, og gróðursetja hana 
með ómótstæðilegu afli hjá hverjum, sem neytir þeirra, 
hvernig sem hugarfar hans er ásigkomið og trúar“ 
ástand. Þvílík kenning um sakramentin er ókristi- 


| 


213 


leg hjátrú og villa, og í siðferðislegu tilliti mjög hættu- 
leg, þar eð hún brýtur niður hina kristilegu trú á 
Sakramentin, sem andleg náðarmeðul, og innrætir mann- 
inum hjátrúarfullt oftraust á hinni ytri þjónustu og 
nautninni einni, og leiðir með því til verkahelgunar 
og farísea-anda, sem hugsar sjer nóg, að hafa yfir- 
skin guðhræðslunnar, þó maðurinn afneiti krapti henn- 
art. Prótestantiska kirkjan kennir því, að sakra- 
mentin sjen sýnilegur pantur guðs náðar, guðleg 
náðarmeðul, sem flytja og fram bjóða manninum guðs 
náð; þau eru verkfæri guðs, til að leiða manninn til 
trúarinnar, og festa hann í trúnni (causae instru- 
mentales); því sakramentin. eru, eins og orð guðs, 
í sýnilegri mynd, og hafa því sömu verkanir sem 
orðið; áhrif og verkanir hvorstveggja eru andlegar, 
hvorttveggja veitir heilagan anda?. En einmitt af því 


2) „Judaica opinio est sentire, quod per caere- 
moniam justificemur sine bono motu cordis, hoc est: 
sine fide, et tamen haec impia et superstitiosa opi- 
nio magna auetoritate docetur in toto regno ponti- 
ficio“.  Apol. con|. 

Þ. e.: það er gyðinglegur hugsunarháttur, að gjöra sjer Í 
lund, að vjer munum rjettlætast af ytri siðvenju, án þess góðar 
hreifingar vakni í hjartanu, það er að skilja: án trúarinnar, og 
Þó er þessi óguðlega og hjátrúarfulla kenning flutt með miklum 
myndugleika Í 

2) „ Sicut pracelare dictum est ab Augustino sacra- 
mentum est verðum visibile, quia ritus oculis aceipitur, 
et est quasi pictura verbi, idem significans, quod ver- 
bum. Quare idem est utriusque effectus“. Apol. conf. 

Þ. e.: Eins og Augustínus hefur snilldarlega komizt að orði, 


öllu ríki páfans. 


214 


þau eru andleg náðarmeðul, er guðleg náð ekki bundin 
við þau með töfravaldi; þó þau flytji og fram bjóði 
guðs náð, innilykja þau hana ekki eins og líkamlegt 
efni, og þess vegna flytur ekki eintóm ytri nautn 
þeirra óumflýjanlega blessunina öllum, sem neyta 
þeirra, heldur er trúin skilyrði fyrir blessunarríkum 
og sáluhjálplegum áhrifum þeirra, svo að nautn sakra- 
mentanna getur orðið þeim einum að sálargagni, seni 
veita þeim móttöku með trúuðu hugarfari. þess 
vegna neitar prótestantiska kirkjan lærdómi katólskra 
um verkanir sakramentanna án trúarinnar!. því þó 
guðs náð standi stöðug, og allir eigi opinn aðgang að 
henni í hans náðarmeðulum, þá útheimtist hjá mann- 
inum hæfilegleikinn til mótstöðu, trúin og traustið 
til guðs fyrirheita, til þess að guðs náðarríka gjöf 
geti fengið inngöngu hjá manninum, geti fest rætur Í 
hans innra manni, og með því móti haft sáluhjálpleg 
áhrif og verkanir á hann?. 


er sakramentið sýnilegt orð; því augun sjá hina helgu athöfn, 
og hún er eins og afmálun orðsins, táknandi hið sama sem orðið. 
þess vegna eru áhrif hvorstveggja hin sömu. 

1) „Damnant illos, qui docent, quod sacramentd 
ex opere operato justificent, nec docent fidem rér 
quiri in usu sacramentorum, quae eredat remitti 
peccata“. Conf. Aug. 

þ. e.: Prótestantar leggja áfellisdóm á þá, sem kenna, að 
sakramentin Trjettlæti af verkinu sjálfu, og segja, að í nautn 
sakramentanna útheimtist ekki trúin, sem trúir á fyrirgefningU 
syndanna. 

?%) „Docemus, quod in usu sacramentorum fides 
debeat accedere, quae eredat promissisonibus, ct dl 


215 


8. grein. 

Um hvert sakramenti sjer í lagi. 

Um skírnina er enginn verulegur ágreiningur 
milli kirknanna; því báðar játa þær, að skírnin sje 
innsett af Kristi sjálfum, og viðurkenna, að hún sje 
Sakramenti. Báðar neita þær villu endurskírandanna, 
að skírnina megi endurtaka, og báðar játa barnaskírn- 
ina, og neita samtaka villu skírandanna (Baptísta). 
Ágreiningurinn milli kirknanna í lærdóminum um sakra- 
mentin byrjar mef fermingunni, sem katólska kirkjan tel- 
ur sakramenti. Katólska kirkjan að greinir efni (materia) 
Sakramentanna og form þeirra (forma). Til hins fyrra 
telur hún hið sýnilega efni sakramentisins, og til hins síð- 
ara hin fyrirskipuðu orð, sem lesin eru við þjónustuna. 
Efni fermingarinnar telur hún hina helgu krismu (ehris- 
ma), smyrsli, tilbúin úr viðsmjöri og balsami. Eptir lög- 
um katólsku kirkjunnar má enginn þjóna þessu sakra- 
menti nema biskup', og þess vegna kölluðu forfeður 


Cipiat res promissas, quae ibi ín sacramento offe- 
tuntur. Promissio est inutilis, nási fide accipiatur“. 
Apol. conf. 

Þ. e.:  Vjer kennum, að í nautn sakramentanna útheimtist 
trúin, sem trúi fyrirheitinu og taki á móti fyrirheitinu, sem 
framboðið er í sakramentinu. Fyrirheitið er gagnslaust, ef trú- 
in ekki höndlar það. 

1 „Sí quis diæerit sanctae confirmationis ordi- 
narium mánistrum non esse solum episcopum, 
sed quemvis simplicem sacerdotem,“ anathema sit“. 
Syn. Trid. 

Þþ. e.: Ef einhver segir, að reglulegur þjónustumaður hei- 


216 


vorir á dögum katólskunnar ferminguna stundum 
öðru nafni: biskupan. Biskup sá, sem þjónustuna 
veitir, gjörir krossmark með hinni helguðu krismu á 
enni þess, sem fermdur er, og segir þessi orð: „Signo 
te signo eruecis, et confirmo te chrismate salutis“ 
(Jeg signi þig krossmarki, og staðfesti þig með sálu- 
hjálplegri krismu). Katólska kirkjan kennir, að þetta 
sakramenti, sem hún svo kallar, auki og fullkomni 
náð skírnarinnar, og þessar verkanir bindur hún við 
hina vígðu krismn, og eignar með því auðsjáanlega 
þessari athöfn töfraverkanir!. 

Prótestantiska kirkjan neitar fermingunni um 
gildi sem sakramenti, bæði vegna þess að hún er 
ekki tilskipun drottins sjálfs? og vegna þess að kat- 
ólska kirkjan rýrir tign skírnarinnar með því, að eigna 
fermingunni jafnmikið, eða jafnvel meira gildi en 


lagrar fermingar sje ekki biskupinn einn, heldur hver rjett- 
ur og sljettur prestur, sá veri bölvaður. 

1), „Sí quis diæerit ínjurios esse spiritui sancto 
eos, qui saero confirmationis chrismati virtutem 
aliqguam tribuunt, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að þeir hallmæli heilögum anda, 
sem eigna krismu heilagrar fermingar einhvern æðri krapt, 
sá sje bölvaður. 

2) Confirmatio et eætrema unetio sunt ritus accepli 
a patribus, quos ne ecclesia quidem tanqguam né- 
cessarios ad salutem requirit, quia non habent man 
datum dei“. Apol. con. 

Þ. e.: Ferming og síðasta smurning eru kirkjusiðir frá dög“ 
um feðranna, en ekki telur kirkjan þá nauðsynlega til sáluhjálp“ 
ar, því þeir styðjast ekki á guðs skipun. 


2 


skírninni, þar sem þó engin merki eru þess, að post- 
larnir eða fornkirkjan hafi eignað fermingunni jafn- 
gildi við skírn og kveldmáltíð, eða þekkt hana í þeirri 
lögun, sem katólska kirkjan hefur hana. Prótestant- 
iska kirkjan játar því ferminguna einungis sem hatíð- 
lega kirkjulega athöfn, og virðir hana sem tilskipun 
kirkjunnar, lagaða til þess, að styrkja söfnuðinn í skírn- 
arsáttmála sínum. Í prótestantisku kirkjunni er ferm- 


ingin því sameinuð uppfræðingu ungmennanna í kristi- 
legri trú, og lögleidd: í prótestantiskum löndum, til 
Þess að ungmennin, þegar þau ern komin til vits og 
Ára, geti sjálf með eigin játningu í safnaðarins við- 
Urvist gjört grein fyrir trúarþekkingu sinni, og stað- 
fest skírnarheiti sitt. Þannig er fermingin í próte- 
Stantisku kirkjunni hátíðlegur og uppbyggilegur kirkju- 
siður, lagaður til þess, að styrkja trúarlíf safnaðar- 
ins alls, vera tiluppbyggingar söfnuðinum öllum, eins 
eldri mönnum sem yngri; þar á móti er í katólsku 
kirkjunni engin uppfræðing eða opinber játning sam- 
tengd fermingunni, og þessi athöfn verður þar ekki 
annað en dauð og óuppbyggileg ytri siðvenja. 
Katólska kirkjan telur skriptir sakramenti (sacra- 
Mentum poenitentiae absolutionis).  Prótestantiska 
kirkjan neitar þessum helgisið sem sakramenti, þar eð 
hann ekki er tilskipun Krists, jafnvel ekki postulanna, 
Og fornkirkjan taldi aldrei skriptir sakramenti! allt fram 
að dögum Pjeturs Lombardusar, sem fyrstur setti 
Þennan kirkjusið í sakramentarðð. Til efnis þessa 
Sakramentis síns telur katólska kirkjan 3 atriði: iðrun 
(contritio eordis), syndajátningu (confessio oris), og 
10 


218 


fullnustugjörð (satisfaetio operis). Form þessa sakra- 
mentis telur katólska kirkjan aflausn prestsins, og Í 
henni felst einkanlega kraptur þessa sakramentis sam- 
kvæmt lærdómi katólskra, því þeir segja, að aflausn 
prestsins veiti fyrirgefningu syndanna, en tákni hana 
ekki. Að þessu öllu afloknu á maðurinn að vera 
rjettlættur og fullkomlega í sátt við guð, með því að 
hann á að hafa fullnægt kröfum guðlegs rjettlætis!. 
Hvað iðrunina snertir, segir katólska kirkjan, að sú 
sanna iðrun sje fólgin í viðbjóð við drýgóum syndum, 
og föstu áformi mannsins, að byrja nýtt líf; en þar 
eð iórun flestra manna sje ekki þessi sanna iðrun, 
heldur ófullkomin, sprottin af ótta fyrir reiði guða og 
eilífri glötun, þá sje hitt atriðið, syndajátningin, tilsett 
af guði, með því hann hafi gefið klerkdóminum lykla- 
valdið, valdið til að leysa og binda syndirnar. En 
til þess þarf presturinn, sem kemur fram í nafni 


" „Sí quis negaverit, ad integram et perfectam 
peccatorum remissionem requiri tres actus in poe- 
nálente, quasi materiam sacramenli poenitentiat, 
condritionem, confessionem et satisfactionem, qud€ 
res poénitentiae partes dicuntur, aut diæerit duas 
tantum esse poenilentiae partes, terrores seilicet inc 
cussos econscientiae agnito peccato, et fidem concepl- 
am ex evangelio, anaihema sit“. Syn. Trid. 

þ. e.: Ef einhver neitar því, að 3 atriði útheimtist til full- 
kominnar syndafyrirgefningar hjá þeim, sem skriptast, sem efn! 
skriptasakramentisins, iðrun, játning, og fullnægjugjörð, sem sam“ 
tals heita atriði skriptanna, eða ef einhver segir, að 2 sjeu ei“ 
ungis atriði í yflrbótinni, nl. sálarangistin af viðurkenning“ 
syndarinnar, og trúin, sem spretti af evangelíó, sá sje bölvaður. 


219 


kirkjunnar, að vita gjörlega um siðferðislegt ástand 
sjerhvers. Þess vegna er hverjum einum gjört að 
skyldu í katólsku kirkjunni, að skriptbera allar syndir 
Sínar, jafnvel hinar heimulegustu, að minnsta kosti einu 
sinni á ári, og skýra um leið skriptaföður sínum hrein- 
skilnislega frá öllum atvikum og kringumstæðum, sem 
Samfara voru brotinu (confessio seereta, auricularis). 
Hið þriðja atriði, fullnustugjörðin, innibindur í sjer 
þau yfirbótarverk, sem presturinn leggur skripta- 
börnum sínum á herðar, um leið og hann leysir þau. 
Þessi yfirbótarverk eru eptir trúarfræði katólsku kirkj- 
unnar, bæði kirkjulegar hegningar fyrir drýgðar synd- 
ir, bætur hins seka til heilagrar kirkju, og jafnframt 
eru þau betrunarmeðul fyrir syndarann; optast eru 
Þessar bætur látnar vera fólgnar í ýmsum ytri verk- 
um, bænum, föstum, eða ölmusugjöfum. Þessi með- 
ferð katólsku kirkjunnar á yfirbótarlærdóminum er 
beinlínis ávöxtur af lærdómi hennar um rjettlæting- 
una; því með þessum skriptalærdómi sínum og til- 
Skipunum um yfirbótina staðfestir katólska kirkjan í 
Verkinu lærdóm sinn um sjálfsrjettlætingu og verka- 
helgun mannsins, og jafnframt kemur hjer fram að 
nýju klerkavaldsandi katólsku kirkjunnar, sem hjer, eins 
Og annarstaðar, setur sig Í guðs stað, hrífur sjer vald- 
ið, til að fyrirgefa syndirnar, og gjörir sig að dóm- 
ára yfir hjarta og samvizku manna. 

Prótestantiska kirkjan neitar því mestöllum þess- 
um lærdómi katólskra um yfirbótina. Hún kennir, 
að til sannrar yfirbótar útheimtist iðrunin og trúin! 


" Constat poenitentia proprie duabus his parti- 
10* 


Iörunin er innileg hryggð og angist yfir syndinni, en 


220 


hún er, eptir lærdómi prótestanta, ekki mannsins verk, 
heldur verk guðlegrar náðar, því heilagur andi vekur 
með lögmálsins prjedikun þekkingu syndarinnar, læt- 
ur syndarann sjá djúp spillingarinnar í ástandi sínu, 
og undir býr með því hina fyrstu betrun mannsins“. 
Ekki er sönn iðrun heldur að eins vanþóknun á ein- 
stökum syndum, heldur innileg hryggð yfir ástandi 
syndarinnar. 

Hinu öðru atriði, sem katólska kirkjan telur til 
yfirbótar, neitar prótestantiska kirkjan í þeirri lögun, 
sem hjá katólskum er fyrirskipað, að sjerhver skuli 
skriptbera og hvísla prestinum í eyra allar syndir 
sínar.  Þvílíkum heimulegum skriptum neitar próte- 
bus: altera est conirilio, se terrores ineussi con 
scientiae, agnito peccato; altera est fides, quae con- 
cipitur ex evangelio, et credit propter Chr. remitti 
peccata, et consolalur conseientiam et ex terroribus 
liberat“. Conf. Aug. 

þ. e.: Yfirbótin innibindur þessi ? atriði: iðrunina, eðð 

S sálarangistina, sem vaknar af viðurkenningu syndarinnar; hitt 


atriðið er trúin, sem sprettur af evangelíó, og treystir fyrirgef“ 
ingu syndanna fyrir Krists sakir, huggar hjartað, og leysir það 
frá óttanum. 

1) „Haec contritio íta fit, quando verbo dei ar“ 
guuntur peceata, quia haee est summa praedicati- 
onis evangelii arguere peccata, et offerre remissioneð! 
peccatorum“. Apol. conf. 

Þ. o.: Þessi iðrun verður á þann hátt, að guðsorð sal“ 
færir um syndirnar, því það er aðalefnið í boðskap evangðlÍ 
að gjöra syndirnar opinberar og sannfæra um þær, og fram bjóða 
fyrirgefningu þeirra. 


221 


Stantiska kirkjan; því það er ómögulegt manninum, að 
telja upp allar syndir, og þvílík tilskipun er, eins og 
Lúter kallaði hana, kvalabekkur sálnanna (carnifi- 
eina conseientiarum); því hún miðar til þess, að 
steypa sálum manna í örvæntingu. Því sje fyrirgefn- 
ing syndanna bundin við upptalningu þeirra, þá get- 
ur hjarta mannsins aldrei fengið frið, af ótta fyrir, að 
hafa gleymt einhverri synd í upptalningu sinni; en 
hina andvaralausu hlýtur „þessi lærdómur að stæla í 
Skeytingarleysinu og leiða til glötunar, með því þeir 
treysta játningu sinni, eins og fullnustugjörð, og 
kaupa sjer með henni leyfi til að syndga að nýju?. 
Hin sanna syndajátning er, samkvæmt lærdómi próte- 

1) „Non est mecessaria emumeratio delictorum, 
nee sunt onerandae conscientiae cura enumerandi 
omnia delicta, quia impossibile est omnia delicta 
Tecitare, ut testatur Ps. 19, 138: Delicia quis intelli- 
git“. Conf. Aug. 

þ. e.: Ekki er nauðsynleg upptalning einstakra synda, og 
ekki má ofþyngja samvizku manna með henni, því það er eigi 
auðið, að telja upp allar syndir, eins og skáldið segir: hver veit, 
hvað opt honum yfirsjest. 

2) „Haee doctrina adegit multas pias mentes in 
desperationem, quae non potuerunt acquiescere, quia 
Sentiebant jure divino esse necessariam enumerati- 
Onem, et tamen eæperiebantur impossibilem esse“. 


Apol. conf. 

Þ. e.: þessi kenning hefur steypt mörgum guðhræddum sál- 
um í örvæntingu, og svipt menn sálarfriði, þar eð þeir hjeldu, 
að upptalning væri nauðsynleg eptir guðlegum rjetti, en komust 


Þó að raun um, að hún er ómöguleg. 


222 


2 


stanta, ekki fólgin í syndaþulu varanna, heldur í ein- 
lægri viðurkenningu hjartans fyrir guði, og er því Í 
eðli sínu sama sem iðrunin!. Í skriptalærdómi kat- 
ólsku kirkjunnar lýsir sjer þar á móti ekki að eins 
fullkominn misskilningur á sönnu eðli iðrunarinnar 
og syndajátningarinnar, heldur og klerkavaldsandi, sent 
gefur prestinum dómsvald yfir samvizku manna. því 
samkvæmt lærdómi katólsku kirkjunnar kemur hinn 
katólski skriptafaðir fram „útbúinn guðlegu dómsúr- 
skurðarvaldi, svo að syndalausn hans er, eptir trú kat- 
ólskra, ekki boðun fyrirgefningarinnar, heldur í raun og 
veru fyrirgefning syndanna?. Eptir lærdómi próte- 
stantisku kirkjunnar eru skriptamálin, samkvæmt anda 
kristilegrar trúar, útlistun og boðun hins huggunar“ 
ríka lærdóms evangelíí, sem heitir fyrirgefningu synd- 
anna hverjum sanniðrandi syndara, og syndalausnin 
er því ekki dómsúrskurður prestsins í hans eigin 
nafni, heldur boðskapur um líknarfulla náð guðs til 
handa hverjum þeim, sem iðrast og trúir (annuntiatið 


1) „Talis confessio peccati, quae deo fit, est ipsk 
contritio. Nam eum deo fit confessio, corde flett 
necesse est, non solum voce“. Apol. conf. 

Þ. e.:. Sú syndajátning, sem maðurinn gjörir fyrir guði, €f 
einmitt iðrunin sjálf. því þegar játningin er gjörð guði, hlýtur 
hún að gjörast með hjartanu, en ekki einungis með vörunum: 

2) „In sacerdote, quiin eum legitimus judeéð 
sedet, Christi domini personam et potestalem verð“ 
retur“. Cat. Rom. 

þ. e.:  Presti þeim, sem í skriptastólnum situr lögle€ 
dómari hans, skal hann lúta eins og Kristi sjálfum, 08 valdi 
hans eins og valdi Krists. 


gf 


223 


declarativa). Í katólsku kirkjunni er ekkert minnzt 
á trúna í skriptalærdóminnm, og í því lýsir sjer eink- 
anlega afbökun #katólskra á  yfirbótarlærdóminum. 
Þar á móti leggur hinn katólski prestur, um leið og 
hann leysir af syndunum, skriptabarni sínu á herðar 
ýmisleg yfirbótarverk, eða bætur, til að fullnægja 
heilagri kirkju. Þetta er þriðja atriðið í yfirbótinni 
eptir lærdómi katólskra. 

Þessu atriði neitar prótestantiska kirkjan að öllu 
leyti, því áþreifanlega lýsir sjer í því verkahelgunar- 
andi katólsku kirkjunnar, sem skipar börnum sínum, 
að treysta eigin verkum, en gleyma algjörlega þeirri 
fullnaðargjörð, sem ein er næg, verðskuldun Jesú Krists. 
Þess vegna minnist katólska kirkjan ekki einu orði á 
trúna í lærdómi sínum um iðrun og apturhvarf, en 
setur ytri verk í hennar stað!. Prótestantiska kirkjan 
kennir, að trúin, sem höndlar guðs náð og Krists frið- 
þægingn, sje aðalatriðið í apturhvarfi mannsins og 


1) „Antea immodice eætollebantur satisfactiones, 
fidei et meriti Christi ac justitiae fidei nulla fiebat 
mentio; quare in hae parte minime sunt culpandae 
ecclesiae nostrae. Nam hoc etiam adversarii tri- 
buere nobis coguntur, quod doctrina de poenitentia 
diligentissime a nobis tractata et patefacta sit“. 
Conf. Aug. 

Þ. e.: Áður var vandi, að hefja til skýjanna fram úr öllu 
hófi fullnaðargjörð manna, en trúarinnar var að engu getið, nje 
verðskuldunar Krists, nje rjettlætingarinnar af trúnni; þess vegna 
eru söfnuðir vorir ekki vítaverðir í þessu efni. því það hljóta 
Jafnvel mótstöðumenn vorir að játa, að vjer höfum með mestu 
alúð útskýrt og útlistað lærdóminn um apturhvarfið. 


224 


betrun. Því eins og iðrunin, hin innilega hryggð yfir 
syndinni, sem lögmálið vekur, er dauði hins gamla 
manns, eins er trúin, sem veitist af náðarboðskap 
Krists, lífgun hins nýja manns, og grundvöllurinn fyrir 
endurnýjungu mannsins í dyggð og guðsótta. Trúin, 
hið óbifanlega traust til guðs náðar, huggar hin hrelldu 
hjörtu, hún hrekur óttann á dyr, og innrætir mann- 
inum hugarfar barnanna, vekur kærleikans anda Í 
brjósti mannsins, en burt rýmir þrældómsandanum, 
og brynjar manninn þreki og þolinmæði til að veita 
syndinni mótspyrnu. Það leiðir því af sjálfu sjer, að 
prótestantiska kirkjan neitar öllum fullnaðargjörðar- 
lærdómi katólsku kirkjunnar, eins og ókristilegri villutrú, 
þar eð hann leiðir frá trúnni á Krists verðskuldun, 
en kennir og prjedikar manninum sjálfsrjettlætingaranda, 
og er vel lagaður til þess, að innræta hræsni og yfir- 
drepskap, kenna manninum að tigna drottin sinn 
með vörunum, en vera langt fjarlægur honum í hjarta 


sínu. 
Katólska kirkjan telur hjónavígslu með sakra- 


mentum, og byggir það, eins og áður er sagt, á Efes. 
5, 32., en á rangri útleggingu orðanna. Þó próte- 
stantiska kirkjan játi, að hjúskapur sje heilög stjett, 
neitar hún því, að hjónavígsla sje sakramenti, eða 
geti talizt í röð með skírn og kveldmáltíð. því 
væri það jett, að kalla hjónavígslu sakramenti, þá 
væri það ekki síður rjett, að kalla sakramenti aðrar 
tilskipanir, sem samkvæmar eru guðs orði og vilja, Í 
a. m. bæn, valdstjórn, o. s. frv.* Þar að auki €f 


9 „Quodsi matrimonium propterea habebit ap“ 


225 


hjúskapur ekki upprunaleg tilskipun kristilegrar trú- 
ar. Trúarbrögð Gyðinga játuðu heilagleika hjónabands- 
ins, því lögmál drottins bauð, að hafa hjúskapinn í 
heiðri. Annar ágreiningur, sem minna er varið Í, 
er sá, að katólska kirkjan telur fleiri meinbugi á 
hjónavígslu heldur en prótestantiska kirkjan, ekki 
Einungis líkamlegan, heldur og andlegan skyldugleika 
(guðsifjar). Sömuleiðis kennir katólska kirkjan, að 
hjónabandið sje órjúfanlegt, og leyfir aldrei hjóna- 
skilnað, einungis leyfir hún skilnað að samvistum, eða 
að borði og sæng (separatio quoad thorum et mensam). 

Enn fremur telur katólska kirkjan til sakra- 
Mentanna síðustu olean (extremum oleum, eætrema 
unetio), og kennir, að hún sje tilsett, til að veita 
hinum deyjandi manni sjerlega náð guðs, til að af- 
má allar syndir hans, sem hann hafi drýgt, eptir að 
hann gekk til síðustu skripta, og til að leysa hann 
Undan angist dauðans. Þjónusta þessarar athafnar 
fer fram á þann hátt, að presturinn smyr þann, sem 
Olcaður er, helguðu viðsmjöri, bæði ándlit hans, hend- 
ur, fætur og mjaðmir, og mælir yfir honum þessa bæn: 
„Fyrir krapt þessarar helgu smurningar virðist guð 


Þellationem sacramenti, qguia habet mandatum dei, 
etinm alii status seu officia, quae habent manda- 
lum dei, polerunt vocari saeramenta, sicut magi 
Stratus“.  Apol. conf. 

Þ. e.: Ef kalla ætti hjónavígslu sakramenti vegna þess, að 
hún or byggð á skipun guðs, þá mætti eins kalla aðrar stjettir 
98 aðrar skyldur, sem byggðar eru á skipun guðs, sakramenti, 
Eða valdstjórn. 


226 


að fyrirgefa þjer sjerhvað það, sem þú ert við hann 
brotlegur orðinn með sjón, ilman eða tilfinningu“ (per 
ástam sanctam unectionem indulgeat tibi deus quic- 
quid oculorum, síve narium, sive tactus vitio deli- 
quisti). Katólska kirkjan byggir þetta sakramenti sitt 
á sögusögninni; þó ber hún einnig fyrir sig orð ritn- 
ingarinnar, Mark. 6, 12., þar sem sagt er frá, að læri- 
sveinar Krists hafi læknað sjúka og smurt þá með 
viðsmjöri; á þessari sögu vill katólska kirkjan sanna, 
að lausnarinn hafi innsett smurninguna sem sakra- 
menti: sömuleiðis ber. hún fyrir sig orð postulans 
Jak., 5, 14., 15. Prótestantiska kirkjan segir, að þessir 
biflíustaðir, sem katólska kirkjan vitnar til, sanni ekkert 
það, sem hún ætlast til; því í fyrri staðnum er talað 
um viðsmjörs-brúkun að eins sem læknismeðal við 
þá, sem heilbrigðir urðu, og ekkert fyrirheiti gefið 
um, að þessi lækniskraptur skyldi ganga í erfðir til 
klerkavaldsins. Í síðari staðnum er einungis ráðlegg- 
ing postulans um kristilega meðferð á sjúklingum, en 
hvorki talar hann einu orði um hana sem tilskipun 
Krists, nje fyrirskipar hana sem almenna reglu. Próte- 
stantiska kirkjan neitar því ekki einungis, að þessi 
siður sje sakramenti, heldur telur hún hann með öllu 
óþarfa-siðvenju. Kristur hefur ekkert sjerstaklegt 
sakramenti innsett handa þeim, sem liggja á bana“ 
sænginni. Þau 2 sakramenti, sem hann hefur inn“ 
sett, ná til allra manna og yfir allt líf þeirra, eins 
þegar þeir fæðast til þessa lífs, eins og þegar þeir 
eiga að leysast burt úr þessu lífi. Þess vegna kennir 
Prótestantiska kirkjan, að kveldmáltíð drottins vors sje 


manninum hið eina sanna veganesti (viaticum) á 
burtför hans hjeðan úr þessu lífi, og aðrar tilskipanir 
sjen óþarfar; því hvort sem vjer lifum eða deyjum, 
er Jesús Kristur einn talsmaður vor hjá föðurnum, 
og hann mun engan frá sjer reka, sem til hans 
kemur með sanniðrandi og trúuðu hjarta, heldur mun 
sjerhver, sem með lifandi löngun leitar eptir samein- 
ingu við drottin sinn, eilíflega lifa, þó hann deyi. 
Mestur ágreiningur er milli kirknanna um kveld- 
máltíðarsakramentið. Í því einu kemur þeim báðum 
Saman, að hið sýnilega efni, brauð og vín, sje eptir 
helgunina meira en eintómt brauð og vín; en í hverj- 
um skilningi og á hvern hátt þetta sje, um það kem- 
ur kirkjunum ekki saman.  Katólska kirkjan kennir, 
að jafnskjótt og presturinn helgar brauð og vín í 
kveldmáltíðinni, verði það óskiljanlega kraptaverk, að 
hvorttveggja breytist líkamlega í hold og blóð lausn- 
árans þannig, að ekkert sje eptir af eðlilegu efni 
brauðs og víns, þó hin ytri mynd standi óbreytt! 


1) „Sö quis diæerit ín sacrosancto evcharistiae 
Sacramento remanere substantiam panis et vini una- 
cum eorpore et sanguine domini nostri Jesu Christi, 
negaveritque mirabilem illam et sngularem con- 
Versionem totius substantiae panis ín corpus, et 
totius substantiae vini in sanguinem, manentibus 
duntaæat speciebus panis et vini, quam quidem con- 
Versionem catholica ecclesia aptissime transsubstan- 
lationem appellat, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þþ. e: Ef einhver segir, að eðli brauðs og víns standi ó- 
breytt í heilögu kveldmáltíðarsakramenti, ásamt holdi og blóði 


228 


Þessa breytingu hefur katólska kirkjan frá dögum 
Innócentíusar páfa 3. kallað „transsubstantiatio“ 
(elisbreyting). Til styrkingar þessum lærdómi grípa 
katólskir guðfræðingar til ýmissa röksemda, sem þó 
ekkert sanna það, sem þeir ætlast til. Því þegar 
þeir vilja byggja þennan lærdóm á innsetningarorð- 
unum sjálfum, þá segja orð lausnarans: „Þetta er 
minn líkami; þetta er mitt blóð“, hvergi, að eðlilegt 
efni brauðs og víns skuli gjörsamlega verða að engu, 
eða þó svo væri, þá skuli mönnum engu að síður 
verða sú missýning, að sjá með líkamlegum augum 
eintómt brauð og vín; og þegar katólskir guðfræð- 
ingar bera fyrir sig, að guði sje ekkert ómáttugt, en 
hann geti allt, sem hann vill, og færa þennan sann- 
leika sem ástæðu fyrir breytingarlærdómi sínum, þá 
er auðsjáanlega þessi ályktun þeirra röng, og hefur 
engan sönnunarkrapt, því hún sýnir ekki það, sem 
fyrst og fremst þurfti að sýna, sem er það, að guð 
hafi viljað breytinguna á þann hátt, sem katólsk- 
ir hugsa sjer hana.  Vanalegast lætur þó katólska 
kirkjan sjer nægja, að skýrskota til guðlegs myndug“ 
leika síns, og býður börnum sínum, að trúa þessum 


, 


drottins vors Jesú Krists, og neitar þeirri undrunarverðu og að- 
dáanlegu breytingu, sem verður, að allt eðli brauðs snýst í lík 
ama, og allt eðli víns í blóð, þannig að einungis stendur ó- 
breytt hin ytri mynd, og kallar katólska kirkjan þá breyting“ 
„transsubstantiatio“ (eðlisbreytingu), eins og vel á við, Sá 
sja bölvaður. 


22 


lærdómi, af því kirkjan, það er að skilja: klerkdóm- 
urinn á miðöldunum, hefur sett hann". 

Þessum lærdómi katólsku kirkjunnar, sem kenn- 
ir, að efni brauðs og víns verði að engu, og breyt- 
ist á líkamlegan hátt í hold og blóð Krists, neitar 
prótestantiska kirkjan, og telur hann einbera hjegilju, 
með því hann á sjer enga fótfestu í heilagri ritningu, 
eða elztu sögu kirkjunnar, en gjörir sakramenti drott- 
ins að töfraverki, og kollvarpar andlegum áhrifum 
þess?. Lúterska kirkjan kennir þar á móti, að eðli- 
legt efni brauðs og víns verði ekki að engu í altar- 
issakramentinu, heldur sameinist í hinni helgu mál- 
tíð líkami og blóð drottins verulega og sannar- 
lega brauði og víni, og veitist í, með og undir (én, 
cum, et sub) hvorutveggja þeim, sem ganga til drott- 


2 „Quum credunt sanetam ecelesiam catholicam, 
necessario sequitur, ut simul credant eam esse, quam 
explicavimus, hujus sacramenti veritatem“. Cat. 
Rom. 

þ.e.: þar eð þeir trúa heilagri almennilegri kirkju, þá hljóta 
þeir sjálfsagt að trúa því um leið, að eðli þessa sakramentis sje 
í sannleika svo háttað, sem nú höfum vjer skýrt frá. 

2) „De transsubstantiatione subtilitatem sophisti- 
cam nihil curamus, qua fingunt, panem et vinum 
relinquere et amittere natwralem suam substantiam, 
et tantum speciem et colorem panis, ek non verum 
panem remanere“. Art. Smal. 

þ. e.: Hvað cðlisbreytinguna snertir, þá hirðum vjer ekkert 
um þann hjegiljulærðóm, sem katólskir flytja, að brauð og vín 
týni náttúrlegu eðli sínu, og að eins standi óbreytt ytri mynd 
og litur brauðsins, en ekki sannarlegt brauð. 


230 


ins borðs, hvort sem þeir eru trúaðir eða vantrúaðir". 
En sá er munurinn, að þeir síðari, sem ganga ó- 
verðugir að borði drottins, vanvirða náðargjöf hans, 
eta og drekka sjer dóm, svo að hin heilaga máltíð 
verður þeim ekki til blessunar, heldur til áfellis?. 
Af þessum lærdómi katólsku kirkjunnar um eðl- 
isbreytingu brauðs og víns spretta ýmsir fleiri lær- 
dómar um kveldmáltíðina, sem prótestantiska kirkjan 
neitar. Þar á meðal er sú kenning, beinlínis afleið- 
ing af breytingarlærdómi katólskra, að hin yfirnátt- 
úrlega breyting brauðs og víns standi eptir helgun- 
ina stöðug, bæði fyrir og eptir nautnina, svo að brauð 
og vín sje ekkert annað en líkami og blóð Krists, 


1) „Docent, quod corpus et sanguis Christi vere 
adsint et distribuantur vescentibus in coena do- 
mini“.  Conf. Aug. 

Þ. e. Prótestantar kenna, að líkami og blóð Krists sjeu 
sannarlega nálæg í máltíð drottins, og úthlutist þeim, sem neyta 
hennar. 

2) „Pií corpus et sanguinem Christi ín certum 
pignus et confirmationem accipiunt, quod peccatd 
ipsis certo sint remissa, et quod Christus in ipsis 
habitet, atque efficar esse velit; impii vero idem 
corpus et cundem sanguinem etiam ore suo, sed ad 
judicium et. damnationem sumunt“. Form. cone. 

þ. e.: -Trúaðir neyta líkama og blóðs Krists til fullvissa 08 
staðfestingar um, að syndirnar sjeu þeim vissulega fyrirgefnar, 
og að Kristur búi í þeim, og vilji vera í þeim kröptagur; vön“ 
trúaðir veita sömuleiðis móttökn hinum sama líkama og sálma 
blóði með munni sínum, en sjer til dóms og áfellis. 


231 


hvort sem sakramentinu er úthlutað eða ekki!. Sam- 
kvæmt því einskorðar katólska kirkjan yfirnáttúrleg- 
ar verkanir sakramentisins ekki við nautnina, heldur 
kennir hún, að hinn guðdómlegi kraptur sje bund- 
inn við og inniluktur í hinu helgaða efni sjálfu. Af 
þessum lærdómi er sá siður kirkjunnar sprottinn, að 
helga brauð og vín, þó hvorugt sje ætlað til úthlut- 
unar, geyma síðan líkama og blóð Krists vandlega, 
og ganga með hvorttveggja í hátíðlegum prósessíum. 
Mikil hjátrú hefur jafnan verið samfara þessum sið í 
katólsku kirkjunni, því opt hafa menn þar brúkað 
líkama og blóð Krists eins og töframeðal, til að 
af stýra drepsóttum, eldsvoða, eða öðrum ytri háska. 
Enn fremur er það í alla staði samkvæmt lærdómi kat- 
ólsku kirkjunnar, að hún fyrir skipar, að veita alt- 
arissakramentinu guðlega tilbeiðslu, því eptir kenningu 


1) „Sí quis diæerit, peracta consecratione, in 
admirabili evcharistiae sacramento non esse corpus 
et sanguinem domini nostri Jesu Christi, sed tan- 
um in usu, dum sumitur, non autem ante vel 
post, et in hostiis vel particulis consecratis, quae 
post communionem reservantur, vel supersunt, non 
remanere verum corpus domini, anathema sit“. 
Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að í heilögu kveldmáltíðarsakra- 
Menti sje ekki líkami og blóð drottins vors Jesú Krists, jafn- 
skjótt að aflokinni helgun, heldur að eins í nautninni, meðan 
því er úthlutað, en ekki fyrir eða eptir nautnina, og að ekki 
við haldist óbreyttur líkami drottins í fórnunum, eða hinu helg- 


aða efni, sem lagt er til geymslu eða afgangs verður, sá veri 
bölvaður. 


232 


katólskra er brauð og vín að engu orðið, og hið sýni- 
lega efni er ekkert annað en drottinn sjálfur líkam- 
lega nálægur, sem eins á tilbeiðslu skilið af mönn- 
um, eins og þegar hann var hjer á jörðu í líkam- 
ans lífi!. Þess vegna fyrirskipar katólska kirkjan öll- 
um kristnum knjefall, jafnskjótt og presturinn, að af- 
lokinni helgun braués og víns, hefur upp sakramentið 
frá altarinu söfnuðinum til sýnis, og er þá um leið 
vísbending gefin með altarisbjöllunni um, að allir skuli 
falla fram til dýrkunar; hver, sem gengur fram hjá 
altari, þar sem stendur á líkami og blóð Krists, sýn- 
ir sömuleiðis lotningu hinu helga efni með knjefalli, 
og sje sakramentið borið sjúkum manni, er öllum, 
sem heyrt geta, gefin um það vísbending með bjöllu- 


1) „Sí quis diæerit in saneto evcharistiae sacra- 
mento Christum unigenitum dei filium non esse 
cultu latriae etiam eæterno adorandum, atque ideo 
nec festiva peculiari celebritate venerandum, neqae 
in processtonibus, seeundum laudabilem et univer- 
salem ecclesiae sanctae ritum et consvetudinem solen- 
náter circumgestandum, vel non publice, ut adore- 
tur, populo proponendun, et ejus adoratores esse 
idololafras, anathema sit“. Syn. Trid. 

Þþ. e. Ef einhver segir, að í heilögu altarissakramenti eigi 
ekki að veita Kristi, eingetnum syni guðs, ytri guðlega til- 
beiðslu, og þess vegna hvorki tigna hann með sjerlegri hátíð- 
legri viðhöfn, nje bera hann í hátíðlegum prósessíum eptir al- 
gengum og loflegum sið og venju heilagrar kirkju, og ekki eigi 
að bera hann opinberlega fram almenningi til sýnis, til þess að 
menn veiti honum tilbeiðslu, og að dýrkendur hans sjen skurð- 
goðadýrkendur, sá veri bölvaður. 


233 


hljómi; allir hætta þá á svipstundu vinnu sinni, og 
ferðamenn, sem verða á vegi, þar sem sakramentið 
er borið, stíga af hestbaki eða úr vagni sínum, til 
að falla á knje, og veita guðlega lotningu líkama og 
blóði drottins. Mest viðhöfn og virðing er sýnd sakra- 
mentinu á líkamahátíð Krists (festum corporis Christi), 
sem sett var 1264 af Úrbanusi páfa 4. sjerstaklega 
til dýrkunar líkama Krists. þessi hátíð er haldin í 
katólsku kirkjunni með hinni mestu viðhöfn; þá er 
líkami Krists borinn í hátíðlegri prósessíu um stræti 
borganna, svo almenningur geti sýnt honum guðlega 
lotningu, og taka konungar í katólskum löndum með 
hirð sinni þátt í þessari hátíð. 

Prótestantiska kirkjan neitar þessum lærdómi kat- 
ólsku kirkjunnar, sem eignar helgun prestsins töfra- 
verkanir og töfravald, til þess að innilykja líkama 
drottins í jarónesku efni, eins og hvern annan sýni- 
legan hlut, því þessi kenning hefur enga fótfestu í 
heilagri ritningu.  Lúterska kirkjan kennir þar á móti, 
eins og áður er sagt, að líkami og blóð drottins sam- 
einist hinu sýnilega efni á leyndardómsfullan hátt, 
án þess þó að það verði að engu, og að þessi yfir- 
náttúrlega sameining eigi sjer stað einungis þar, sem 
Sakramentinu er rjett þjónað eptir innsetningu Krists 
Sjálfs, eða með öðrum orðum: þegar helgun brauðs 
og víns er samfara úthlutun og nautn hvorstveggja. 


1) „Quanguam negant fieri transsubstantiationem, 
nec sentiunt fleri localem inclusionem in pane, aut 
durabilem aliquam conjunetionem extra usum sacra- 
Menti, tamen concedunt sacramentali unione panem 


234 


Samkvæmt því kennir prótestantiska kirkjan þess vegna, 
að hin rjetta þjónusta altarissakramentisins innibindi 
í sjer 3 atriði: helgunina (consecratio), úthlutunina 
(distributio), og nautnina (sumptio). Þessi 3 atriði 
eru beinlínis tilskipun drottins sjálfs, og þau inni- 
binda í sjer öll samtals fullkomlega kveldmáltíó drott- 
ins. Ekkert þeirra má því að greina, en vanti eitt- 
hvert, þá er altarissskramentið afbakað, og því ekki 
veitt rjett þjónusta samkvæmt tilskipun drottins. Pró- 
testantiska kirkjan neitar allri þjónustu kveldmáltíð- 
arinnar, sem nautn ekki er samfara; þess vegna neit- 
ar hún siðvenju katólsku kirkjunnar, að leggja til 
geymslu hið helgaða brauð, án þess því sje úthlutað 
til nautnar, eða bera það um í prósessíum, og fram 
bera til dýrkunar, og kallar þá siðvenju með fullum 
rjetti afbökun sakramentisins, af því hún enga fót- 


esse corpus Christi, hoc est: porrecto pane, sentiunt, 
simul adesse et vere eæhiberi corpus Christi. Nam 
extra usum, dum reponilur, aut asservatur í 
pyæide, aut ostenditur in processtonibus, ut fit apuð 
Papistas, sentiunt non adesse corpus Christi“. Form. 
con. . 

Þ. e.: þó þeir (o: Lúterskir) neiti, að eðlisbreyting verði, 
„ og álíti, að ekki eigi sjer stað líkamleg innilukning í brauðinu, 
eða varanleg sameining fyrir utan nautn sakramentisins, þá játð 
þeir samt, að brauðið í einingu sakramentisins sje líkami Krists 
það er: þeir álíta, að líkami Krists sje nálægur í hinu úthlut- 
aða brauði, og í sannleika framboðinn með því; því ekki ætlð 
þeir, að Krists líkami sje nálægur án nautnarinnar, ef brauðið 
er lagt til geymslu, í bakstursbauknum, eða sýnt í prósessíum ; 
eins og vandi er hjá páfamönnum. 


235 


festu á sjer í tilskipun Krists, en er beint á móti 
henni!.  Prótestantiska kirkjan játar, að kveldmáltíð 
drottins sje, eins og skírnin, hið helgasta og háleit- 
asta í kristilegri guðsþjónustu, því hvortveggja er 
sakramenti hans; hún ber því dýpstu lotningu fyrir 
hinni heilögu þjónustu, og telur það vott vantrúaðs 
og vanheilags hugarfars, að kunna ekki að að greina 
líkama og blóð drottins frá annari fæðu. En engu 
síður neitar hún algjörlega lærdómi katólskra, að sýna 
eigi guðlega dýrkun hinu sýnilega efni í altarissakra- 
mentinu; því, eins og áður er sagt, neitar prótestant- 
iska kirkjan breytingarlærdómi katólsku kirkjunnar, og 
kennir, að brauð og vín haldi í sakramentinu sínu nátt- 
úrlega eðli í sameiningu við líkama og blóð drottins. 
Samkvæmt lærdómi prótestanta getur því ekki átt 
sjer stað sá siður, að veita hinu líkamlega efni í 
sakramentinu guðlega dýrkun, því það væri að tigna 
skepnuna í staðinn fyrir skaparann. Dýrkun pró- 
testantisku kirkjunnar í nautn heilagrar kveldmáltíð- 
ar stefnir ekki að hinu sýnilega líkamlega efni, held- 


1) „Ad eæternam actionem requiritur conseeratio, 
distributio et sumptio. Et qguum extra hunc usum 
panis in missa pontificia non distribuitur, sed vel 
offertur, vel ineluditur, vel circumgestatur, aut 
adorandus proponitur, non est ille pro sacramento 
agnoscendus“. Form. conc. 

Þþ.e.: Til ytri þjónustu útheimtist helgun, úthlutun og nautn. 
En þar eð brauðinu ekki er úthlutað í messu páfamanna, held- 
ur annaðhvort borið fram til fórnar, eða lagt til geymslu, eða 
borið um, eða sett fram til dýrkunar, þá geta menn ekki játað, 
að það sje sakramenti. 


ur að lausnaranum, sem ósýnilega er nálægur í hinni 
heilögu athöfn, og hún lýsir sjer ekki, eins og hjá 
katólskum í margbreytilegri ytri þjónustu og sýnilegri 
viðhöfn, heldur í innri ósýnilegri andakt hjartans, Í 
kyrrlátri þjónustu hins innra manns, sem lyptir hjarta 
sínu og hugskoti með bæn og þakkargjörð, með auð- 
mýkt og trúnaðartrausti til frelsisins uppsprettu, guðs, 
föður allrar miskunar, og til drottins vors, sem elskaði 
oss, og gaf sig sjálfan út fyrir osst. 

Katólska kirkjan skipar öllum, sem komnir ert 
til vits og ára, konum sem körlum, að neyta altarís- 
sakramentisins að minnsta kosti einu sinni á ári um 
páska (saltem paschate).  Kirkjufundurinn í Tríent 
byggir þessa tilskipun sína á áliti heilagrar kirkju, 
og hefur með því fyrir augum ákvörðun Innócentíus- 
ar 3., sem gjörði þennan sið að kirkjulögum á fundi 


2 


í Rómaborg 1215. Prótestantiska kirkjan fyrirskip- 


1) „Rejicimus errorem, qguum docent, elementa 
illa, seu visibiles species benedicti panis et vini 
adorari oportere. Quod autem OChristus ipse, verus 
deus et homo, qui in coena sua, in legitimo nimi- 
rum ejus usu, vere et substantialiter praesens est, 
in spiritu et ín veritate adorari debeat, id nemo 
nisi haereticus negaverit“. Form. conc. 

Þ. oe. Vjer höfnum þeirri villu, þegar þeir (nl. katólskir) 
kenna, að hið líkamlega efni, eða hin sýnilega mynd hins helg- 
aða brauðs og víns, eigi að hljóta guðlega tilbeiðslu. - En því 
mun enginn neita, nema villutrúarmenn, að Krist sjálfan eigi að 
tilbiðja í anda og sannleika, sannan guð og mann, sem sannar“ 
lega og verulega er nálægur í máltíð sinni, það er að skilja: í 
rjettilegri þjónustu hennar. 


237 


ar enga fasta reglu í þessu tilliti; því í orðum Krists, 
Lúk. 22, 19., 20., og postulans, 1. Kor. 11, 25.: 
sí hvert sinni, sem þjer það etið og drekkið“, er eng- 
in föst regla sett, hve opt menn skuli neyta máltíðar 
drottins, og enginn viss dagur ákveðinn til nautnar- 
innar; auk þess álítur prótestantiska kirkjan, að þessi 
tilskipun katólskra geti, ef til vill, orðið fremur til 
þess, að aptra mönnum frá, heldur en hvetja þá til, 
Að ganga tilguðsborðs. Prótestantiska kirkjan kennir, 
að kristinn maður eigi ekki að þurfa fyrirskipaðar 
reglur og kirkjulög, til þess. að ganga til máltíðar 
drottins, heldur eigi hann að gjöra það af innri hvöt 
andans, eins opt og hann finnur hjá sjer sanna and- 
lega löngun til að leita sjer styrks og huggunar í 
hinni heilögu kveldmáltíð. Prótestantiska kirkjan fyr- 
irskipar því enga vissa daga fyrir altarisgöngu manna; 
því trú og guðrækni festa ekki rætur í hjörtunum 
með kirkjulegri harðstjórn eða ytri kúgunarmeðulum, 
heldur með sannfærandi krapti guðsorða!. 

Katólska kirkjan hefur enn fremur sett þau kirkju- 
lög samkvæmt ákvörðunum kirkjufundanna í Cost- 


1 „Quare qui cupit Christi discipulus esse, huic 
eurae sit, ut haee verba sibi cordi sint, non qui- 
dem ex coactione, velut impulso ab hominibus, 
Verum wt Ohristo domino obsequatur et obediat“. 
Cat. major. 

Þ. e.: Hver, sem girnist að vera lærisveinn Krists, láti sjer 
annt um, að hafa þessi orð sjer í hjarta, ekki af nauðung. eins 
Og væri hann tilknúður af mönnum, heldur til þess, að blýðn- 
ast og láta að vilja Krists drottins síns. 


238 


nitz og Basel, sem kirkjufundurinn í Tríent staðfesti, 
að í altarisgöngunni skuli ekki úthluta nema brauð- 
inu einu öllum leikmönnum og klerkum, nema þeim 
presti, sem þjónustuna veitir, og segir kirkjan, að 
þessi þjónusta sakramentisins í einni tegund (suð una 
speeie) sje nægileg. Að vísu neitar katólska kirkjan 
engan veginn, að úthlutun hvorstveggja, brauðs og 
víns, sje samkvæm heilagri ritningu; hún játar, að 
Kristur hafi, eins og guðspjöllin skýra frá, út býtt 
hvorutveggja, og að fornkirkjan hafi almennt fylgt 
þeim sið. En engu síður kennir hún, að kirkjan af 
myndugleika sínum hafi vald til, að einskorða, í hverri 
lögun sakramentinu sje þjónað, og að hún af gildum 
ástæðum (justis ecausis) hafi fyrirskipað útbýtingu 
brauðsins eins í altarisgöngunni, en þó tilfærir kat- 
ólska kirkjan hvergi þessar „gildu ástæður“l. Yfir 
höfuð byggir katólska kirkjan þessa aðferð sína á 
myndugleika kirkjunnar, og skýrskotar í því tilliti til 
fornrar kirkjuvenju, þó þessi siður yrði ekki að al- 
mennri reglu, fyr en á 15. öld; því kirkjufundurinn 


1) „Sí quis diæerit, sanctam ecelesiam catholi- 
cam non justis causis adduetam fuisse, ut laicos 
atque etiam clericos non conficientes sub panis tan- 
tummodo speeie communicarel, aut in eo errasst, 
anathema sit“.  Syn. Trid. 

Þ. e: Ef einhver segir, að heilagri almennilegri kirkju hafi 
ekki gengið til þess gildar ástæður, að hún út bytir brauðint 
einn Í altarisgöngunni öllum leikmönnum, og sömuleiðis klerk- 
um þeim, sem ekki veita þjónustu sakramentinn, eða að hún 
hafi villzt í því, sá sjo bölvaður. 


239 


Í Costnitz 1415 gjörði fyrst að trúarlærdómi og kirkju- 
lögum undandrátt kaleiksins í altarissakramentinu, og 
fyrirbauð klerkum kirkjunnar, að úthluta nokkrum 
leikmanni í máltíð drottins nema brauðinu einu, og 
hótaði bannfæringu að öðrum kosti. Kirkjufundurinn 
Í Costnitz dró ekki dulur á klerkavaldsandann, sem 
rjeð fyrir í þessari aðferð; því hann lýsti því, að 
reyndar hefði Kristur innsett sakramentið í báðum 
tegundum, og út býtt bæði brauði og víni, og að forn- 
kirkjan hefði fylgt þessum sið Krists; en þrátt fyrir 
það (hoc non obstante) skuli þó deila brauðinu 
Einu öllum leikmönnum í altarisgöngunni; og upp 
frá þeim tíma hefur kirkjan barizt fyrir þessum lær- 
dómi sínum og sið með öllum vopnum. Katólska 
kirkjan kennir, að þó ekki sje út býtt nema öðrum 
hluta sakramentisins, sje sú þjónusta engu síður full- 
komið sakramenti Krists, og hver, sem neyti brauðs- 
ins eins, verði jafnmikils aðnjótandi, sem honum væri 
deilt hvorutveggja, brauði og víni. Þennan lærdóm 
byggir katólska kirkjan á hjegiljulegum heilaspuna, 
sem guðfræðingar á miðöldunum settu saman um Óó- 
aðgreinanlega samfylgd (eoncomitantia) líkama og 
blóðs Krists í altarissakramentinu. þessir guðiræð- 
ingar kenndu, að Kristur væri allur með sál og lík- 
ama í hvorum hluta sakramentisins fyrir sig, eins 
branði sem víni, svo að sjerhverjum manni, sem til 
altaris gengi, veittist Kristur heill og óskertur (totus 
et integer), hvort sem honum væri út hlutað mikið 
Eða lítið, hvort sem hann neytti brauðsins eins, eða 
bergti víninu einu, eða neytti hvorstveggja, brauðs 


240 


og víns. Þennan lærdóm samþykkti kirkjufund- 
urinn í Tríent, og hefur gjört hann að kirkjulær- 
dómi*. Fastheldni katólsku kirkjunnar við úthlutun 
brauðsins eins í altarissakramentinu er þá auðsjá- 
anlega ekki af því, að hún álíti útbýtingu hvors- 
tveggja rangan sið eða heimildarlausan.  Katólska 
kirkjan álítur þjónustu kveldmáltítarinnar í báðum 
myndum engan veginn  villusetningu; hún fyrir- 
dæmir að eins þá kenningu, sem segir, að ekki sje 
önnur þjónusta sakramentisins rjett, heldur en sú, 
sem úthlutar bæði brauði og víni, og hún meinar 
leikmönnum bergingu vínsins í sakramentinu, ein- 
ungis fyrir þá sök, að hún sjálf hefur sett þau lög, 
að þeir skuli neyta brauðsins eins, og heimtar, að 
öll börn sín hlýði skilyrðislaust þeirri skipun, sem 
hin heilaga móðir, kirkjan, hefur sett af myndugleika 
sínnm á 3 aðalkirkjufundum: í Costnitz, Basel og 
Tríent. Þannig ræður fyrir í þessu efni hinn sami 
klerkavaldsandi hjá katólsku kirkjunni, sem drottnandi 
er Í annari aðferð hennar.  Katólska kirkjan lítur 
ekki á það, hvort setningar hennar eru samkvæmar 


1) „Sí quis negaverit, totum et integrum Christ- 
um sub una panis speeie sumi, quia ut qguidam 
falso asserunt, non secundum ipsíus Christi con- 
stitutionem sub utraque specie sumatlur, anathemd 
sítf. Syn. Trid. > 

Þþ. e.: Ef einhvet neitar því, að Kristur veitist heill og Ó- 
skertur í brauðinu einu, fyrir þá sök að sakramentisins sje ekki 
neytt eptir tilskipun sjálfs Krists í báðum myndum, eius 08 
sumir ranglega fullyrða, sá sje bölvaður. : 


241 


Suðsorði í heilagri ritningu eða ekki; hún hirðir alls 
ekkert um, þó þær sjeu þvert á móti tilskipunum 
Krists sjálfs; hún fer einungis því þráðbeint fram, 
sem hún sjálf hefur skipað, og bannfærir sem guð- 


leysu hvers konar efa um myndugleika kirkjunnar og 


óhlýðni við tilskipanir kirkjulegs valds!. Af þessum 
ástæðum reis katólska kirkjan með alefli á miðöld- 
unum móti hinum evangelisku flokkum, valdensum 
og hússítum, sem sögðu, að þjónusta kirkjunnar í 
einni mynd væri á móti tilskipun Krists, og átöldu 
katólsku kirkjuna harðlega fyrir afbökun á tilskipun 
drottins sjálfs, og heimtu€u úthlutun vínsins í sakra- 
mentinu. Því kirkjunni þótti þessi kenning ganga 
Sjer of nærri, og hún áleit hana ósvífna árás á móð- 
urvald heilagrar kirkju, sem eignar sjer myndugleika 
til, að setja lærdóma og lög eptir velþóknnn. Aptur 
á móti hefur katólska kirkjan stundum leyft úthlutun 
Vínsins í kveldmáltíðinni ásamt brauðinu þeim mönn- 
um, sem í hógværð og auðsveipni hafa sótt um það 
leyfis hjá kirkjunni, þegar þeir jafnframt hafa verið 


1) „Saneta mater ecelesia hane consuetudinem 
sub altera specie communicandi approbavit, et pro 
lege habendam decrevit; quam reprobare, aut sine 
ipsius  ecclesiae auctoritate pro libito mutare non 
licet“. Syn. Trid. 

Þ. e.: Heilög móðir, kirkjan, hefur samþykkt þessa venju, 
að úthluta sakramentinu Í einni mynd, og ákveðið, að sá siður 
skuli vera lög; því er engum leyfilegt, að finna að þessari sið- 
venju, eða breyta henni án myndugleika sjálfrar kirkjunnar, eptir 
eigin velþóknun. 

1l 


242 


fúsir á að játa, að úthlutun brauðsins eins væri full- 
gild þjónusta sakramentisins. Þannig hafa kristnir 
söfnuðir í austurlöndum, sem játa yfirstjórn rómversku 
kirkjunnar, það einkaleyfi, að mega neyta bæki branðs 
og víns í altarisgöngunni. Kirkjufundurinn í Basel 
veitti þessi sömu rjettindi hússítunum, og Frakklands- 
konungum hefur páfinn veitt það einkaleyfi, að neyta 
sakramentisins í báðum tegundum einu sinni á æfi 
þeirra, þegar þeir eru krýndir. 

Þessum sið katólska kirkjunnar, undandrætti kal- 
eiksins í altarissakramentinu, mótmælir prótestant- 
iska kirkjan fastlega, og telur hann með full- 
um rjetti afbökun sakramentisins og ósvífna árás á 
tilskipun Krists sjálfs; því þessi tilskipun katólsku 
kirkjunnar er á móti berum innsetningarorðum drott- 
ins sjálfs, og þvert á móti siðvenju fornkirkjunnar 
frá dögum postulanna allt fram að 12.öld. því það 
verður sannað með gildum rökum sögunnar, að forn- 
kirkjan allt fram á miðöld hefur gætt vandlega þjón- 
ustu kveldmáltíðarinnar í þeirri lögun, sem Kristur 
innsetti hana. Það eru til úrskurðir margra róm- 
verskra biskupa, eptir Leó mikla, { 460, Gelasíus 1., 
síðast á 5. öld, Úrbanus 2., 1099, og Pasealis 2. 
1118, og sömuleiðis ákvarðanir margra kirkjufund 
á Spáni, Frakklandi og Englandi, sem dæma það 
villulærdóm og afbökun sakramentisins, að draga kal- 
cikinn undan í altarisgöngunni. Því þó fáein dæmi 
verði tilfærð frá fornkirkjunni, að sakramentisins hafi 
verið neytt í einni tegund, t. a. m. í ofsóknum, eð2 
þegar sjúkum mönnum var úthlutað brauðinu einu, dýfðt 


243 


í vínið (eveharistia intineta), eða þegar menn tóku 
heim með sjer hið helgaða brauð, til að neyta þess 
í heimahúsum, eins og Tertúllíanus getur um, þá eru 
þessi dæmi einungis undantekning, en engin almenn 
regla, sem kirkjan fylgdi, og þess vegna sanna þau 
alls ekki það, sem katólskir vilja. Prótestantiska 
kirkjan kennir því, að ekkert vald á jörðu, hvorki 
kirkjulegt vald, nje nokkurt annað, hafi heimild til 
þess, að kollvarpa tilskipun drottins sjálfs, sem hann 
með skýrum orðum hefur fyrirskipað. Því þó hugs- 
azt geti, að manninum veitist jafnmikið í öðrum hluta 
Sakramentisins sem báðum, þá er úthlutun brauðsins 
eins ekki samkvæm tilskipun drottins, en beint á 
móti þeirri reglu, sem hann hefur fyrirskrifað kirkju 
sinni, og því verða hvers konar afbrigði frá tilskipun 
Krists, sem ekki geta samþýðæt innsetningu drottins, 
að álítast kollvörpun sakramentisins, svo að engin 
þjónusta kveldmáltíðarinnar, sem ósamþýðanleg er 
innsetningarorðum Krists, getur talizt sakramenti!. 
En þó prótestantiska kirkjan mótmæli öllum afbrigð- 


1 „Non tantum unam speciem esse dandam sen- 
timus. Etsi enim verum esse forte possit, quod sub 
una tantum sit, qguantum sub wtraque, tamen una 
species non est tota ordinatio et institutio per Chri- 
stum facta, tradita et mandata“. Art. Smal. 

Þ. e.: Ekki álítum vjer, að út býta eigi að eins öðrum hlnta 
Sakramentisins. því þó það, ef til vill, geti verið satt, að jafn- 
mikið sje í öðrum hlutanum sem báðum, þá iunibindur annar 
hlutinn ekki alla tilskipun og isnsetningu Krists, sem hann til- 


setti, kenndi og bauð. 
11 


244 


um frá tilskipun Krists, þá telur hún þó miklu víta- 
verðari þær ástæður og rök, sem stjórna katólsku 
kirkjunni í þessari aðferð; hún leggur þyngstan á- 
fellisdóm á katólsku kirkjuna fyrir hið taumlansá 
sjálfræði hennar, að hún hrífur sjer myndugleika, 
til að breyta og ónýta tilskipun Krists sjálfs, og 
svífist ekki, að leggja bannfæringu yfir aðra fyrir 
það, að þeir vilja fylgja tilskipun drottins, sem hann 
með skýrum orðum hefur boðið í orði sínu, og setur 
sig með því ekki einungis á móti Kristi, heldur upp 
yfir hann. Þannig er auðsjeð, að ágreiningurinn Í 
þessu efni milli kirknanna stendur ekki einn sjer. 
heldur hefur hann rætur sínar í grundvallarágrein- 
ingnum milli beggja, í lærdóminum um eðli og vald 
kirkjunnar. Katólska kirkjan, sem samkvæmt klerka- 
valdsstefnu sinni eignar sjer guðlegan myndugleika, 
og álítur sig sannleikans uppsprettu, þykist eiga sjáll- 


2 


sagt æðsta dómsvald í öllum trúarefnum, án þess 


1 „Imprímis vero damnamus et execramur in 
nomine domini omnes e08, qui non tantum utranir 
que speciem omittunt, verum etiam tyrannice em 
prohibent, damnant et blasphemant, ut haeresin, et 
ita se ipsos supra et contra Christum, dominum et 
deum nostrum, eætollunt, opponentes et praeponenléS 
se Christo“. Art. Smal. 

þ. e.:. En einkanlega fyrirdæmum vjer og baunfærum í 


nafni drottins alla þá, sem ekki að eins vanrækja úthlutun 
na með 


Pa 


sakramentisins í báðum myndum, heldur einnig banna ha 
harðstjórn, dæma hana villulærdóm, og mæla gegn henni last= 
yrði, og hefja sjálfa sig þannig upp yfir og móti Kristi, drottni 
vorum og guði. 


nokkur megi móti mæla. Prótestantiska kirkjan þar 
á móti, sem í trúar- og sáluhjálpar-málefnum mót- 
Mælir öllu mannlegu dómsvaldi, og viðurkennir eng- 
an æðsta dómara annan en Krist og hans. orð, álítur 
sig bundna við tilskipanir drottíns, sem hann í orði 
sínu hefur fyrirskrifað kirkju sinni. 

Katólska kirkjan kennir, að kveldmáltíðin sje 
ekki einungis sakramenti, heldur og fórn og fórnar- 
þjónusta (saerifileium). Þó katólska kirkjan að greini 
hvorttveggja, kveldmáltíðina sem sakramenti og sem 
fórn, þá er þó þessi fórnarlærdómur beinlínis ávöxt- 
ur af breytingarlærdómi kirkjunnar; því samkvæmt 
honum á hin yfirnáttúrlega breyting að verða jafn- 
skjótt og helgunin fer fram; frá þeirri sömu stundu, 
sem presturinn helgar brauðið og vínið, eiga hinar 
yfirnáttúrlegu og leyndardómsfullu verkanir að inni- 
lykjast í og verða óaðgreinanlegar frá hinu sýnilega 
efni. Þar af leiðir þá, að þessar verkanir eru, sam- 
kvæmt lærdómi katólskra, ekki bundnar við úthlutun 
Og nautn sakramentisins, en geta sýnt áhrif sín jafn- 
vel dásamlegar á annan hátt, og það á einkanlega 
að lýsa sjer, þegar þessi helga athöfn kemur fram 
sem fórnarþjónusta í heilagri messu. Samkvæmt því 
kennir þá katólska kirkjan, að hin dýrólegasta og dá- 
Samlegasta þýðing kveldmáltíðarinnar sje sú, að hún 
Sje ítrekun fórnarþjónustu Krists, þegar hann fram 
bar sjálfan sig guði sem blóðuga fórn á krossinum. 
Því (þessi er lærdómur katólsku kirkjunnar) þegar 
Kristur innsetti heilaga kveldmáltíð, þjónaði hann 
sem fórnarprestur, hann bar hold sitt og blóð, eða 


246 


sjálfan sig, fram guði sem friðþægingarfórn í líkingu 
brauðs og víns, og kom með því fram bæði sem 
prestur og fórn. En umleið stofnaði hann hið kristi- 
lega prestsembætti, og tilskipaði þá jafnframt í kirkju 
sinni ævarandi fórnarþjónustu; því með orðunum! 
„Gjörið það í mína minningu“, bauð Kristur postul- 
unum og klerkdóminum, eptirmönnum þeirra, að end- 
urnýja og halda á fram um aldur og æfi þessari 
fórnarþjónustu.  Sjerhver prestur, sem í heilagri messtt 
helgar brauð og vín, kemur þá fram í Krists nafni 
og í hans stað, og fram ber guði Krists eiginn líkama og 
blóð, sem friðþægingarfórn til að afplána syndir manna; 
því þá sömu fórn, sem Kristur fram bar þá nótt, sem 
hann innsetti heilaga kveldmáltíð, og þá sömu fórn, 
sem hann fram bar blóðuga á krossinum, þessa sömu 
fórn fram ber presturinn í messunni óblóðuga (sacri- 
fileium ineruentum). Samkvæmt þessum lærdómi 
katólsku kirkjunnar er þá messufórnin ekki í and- 
legum skilningi þakklætis- eða endurminningar-fórn, 
heldur sýnileg, líkamleg fórn, sem ítrekar og endur- 
nýjar stöðuglega hina blóðugu fórn Krists á krossin- 
um til friðþægingar fyrir syndir manna, bæði lifandi 
og framliðinna'. Eptir þessu eignar kirkjan messti“ 


1) „Sí quis dixerit, missae sacrificium esse nudam 
eommemorationem sacrificii in eruce peraeti, not 
autem  propitiatorium, vel soli prodesse sumenti, 
neque pro vivis et defunetis offerri debere, and“ 
thema sit“.  Syn. Trid. 

Þ. e.: Ef einhver segir, að messufórnin sje eintóm endur“ 
minning fórnarinnar, sem fram borin var á krossinum, en ekki 


247 


fórn sinni sama gildi og endurlausnarkrapt, sem fórn 
Krists á krossinum, og í því skyni kennir hún með 
berum orðum, að hinn sami Kristur, sem fórnfærði 
Sjer á krossinum, sje í messufórninni fram borinn af 
Þrestinum til friðþægingar fyrir syndir lifandi og 
dauðra; einungis sje hin ytri aðferð frábrugðin að 
því leyti, sem messufórnin er óblóðug, þar sem hin 
var blóðug. Þetta leiðir beinlínis af breytingarlær- 
dómi katólsku kirkjunnar; hann er auðsjáanlega fót- 
urinn undir fórnarlærdómi hennar. Einmitt af því hún 
kennir, að hið helgaða efni sje ekki brauð og vín, 
heldur einungis líkami og blóð Krists, kennir hún 
líka, að messufórn hennar sje ekki í andlegum eða 
eiginlegum skilningi þakkarfórn, heldur í sannleika 
sýnileg og líkamleg fórnarþjónusta, sem í öllu tilliti 
hafi sama gildi og krapt, og gangi jafnhliða fórninni 
á krossinum. Samkvæmt því segir katólska kirkjan, 
að á sama hátt sem Kristur friðþægði með dauða 
Sínum fyrir syndir vorar, og sætti oss við guð, á 
Sama hátt afreki messufórnin daglega friðþæginguna 
fyrir syndir manna og afbrot, og fullnægi guólegu 
tjettlætir. Og þar eð katólska kirkjan enn fremur 
kennir, að messufórnin hafi krapt sinn og gildi, þó 


friðþægingarfórn, eða að hún gagni einungis þeim, sem neytir 
hennar, en ekki eigi að bera hana fram til fórnar fyrir lifend- 
ur og framliðna, sá sje bölvaður. 

1) „Saerificium missae non merendi solum, sed 
etiam satisfaciendi efficientiam continet. Nam uti 
Christus in passione sua pro mobis meruit et satis- 
feeit, sie qui hoc suerifieium offerunt, quo nobis 


248 


ekki sje henni samfara nautn, og þeir sjeu ekki við- 
staddir eða eigi nokkurn þátt í henni, sem njóta eiga 
góðs af henni, en að sú messa, sem presturinn syng- 
ur einn, án þess nokkur sje viðstaddur (missae pri- 
vatae), hafi sama friðþægjandi krapt, nái eins tillif- 
andi, hvort sem þeir eru viðstaddir eða ekki, sem 
framliðinna, þá eignar hún með því hinni ytri athöfn 
og þjónustu sjálfri frióþægingarkrapt, bindur áhrifin 
og verkanirnar við hina sýnilegu ytri athöfn, og eignar 
þjónustu og fórn prestsins töfraverkanir, sem af verk- 
inu sjálfu (eæ opere operato) hafi óumflýjanlega þau 
áhrif, sem til er ætlazt, að afmá syndirnar og full- 
nægja guðlegu rjettlæti. Þannig verður katólska 
kirkjan stöðug friðþægingarstofnun, sem með daglegri 
fórnfæringarþjónustu sinni afrekar fyrirgefningu synd- 
anna. Í lærdóminum um messufórnina kemur klerka- 
valdslærdómur katólskunnar fram í fullkomnustu mynd 
og á efsta stigi. Því með fórnarlærdómi sínum gjörir 
katólska kirkjan sig að ótakmörkuðum ráðsmanni yfir 
guðs náð, og kennir, að enginn geti orðið hennar að- 
njótandi, nema sá, sem snýr sjer til hins katólska 
klerkdóms, að enginn geti komið tilguðs nema gegn- 


communicant dominicae passionis fructum, meren- 
tur et satisfaciunt“. Cat. Kom. 

Þþ. e.:  Messufórnin innibindur í sjer krapt, ekki einungis 
til verðskuldunar, heldur og til fullnaðargjörðar. því eins 08 
Kristur með pínu sinni ávann verðung og fullnaðargjörð í vorn 
stað, eins afreka þeir verðskuldun og fullnaðargjörð, sem frað 
bera þessa fórn, og gjöra oss með henni hluttakandi í blessun 


drottinlegrar pínu. 


249 


um hinn katólska klerkdóm, sem í messufórninni 
gjörir sig að friðþægjara og meðalgangara milli guðs 
og manna. Samkvæmt lærdómi katólsku kirkjunnar 
um: messufórnina getur enginn kristinn maður sjálfur 
beinlínis átt aðgang til guðs eða Krists, heldur er 
aðgangurinn að guðs náð bundinn við hina kirkju- 
legu fórnargjörð, við fórnina, sem þjónar kirkjunnar 
fram bera. Þessi lærdómur er þannig hið kænasta 
bragð klerkavaldsins, til að koma fram harðstjórn 
sinni, tilað geta bundið kristna menn andlegu ófrelsi, 
og hneppt samvizku þeirra undir kirkjulegt þræl- 
dómsok. Þess vegna er það skiljanlegt, að þessi 
þjónusta, messufórnin, verði aðalatriðið í hinni kat- 
ólsku guðsþjónustu, með því hið kirkjulega klerka- 
vald lýsir sjer í allri dýrð sinni í þessari athöfn. 
Upphaflega var messan (missa) í kirkjunni sannkristi- 
leg guðsþjónusta. Hin kristilega skoðun á sakrament- 
inu var þá drottnandi; söfnuðirnir neyttu kveldmál- 
tíðar drottins samkvæmt hans eigin tilskipun. En frá 
byrjun 7. aldar breyttist þetta. Lærdómurinn um 
fórn tók að ryðja sjer til rúms, og bola út lærdóm- 
inn um hina helgu athöfn sem sakramenti drottins. 
Menn fóru að skoða þessa þjónustu sem fórnargjörð 
prestsins, eptir því sem álit klerkavaldsins fór svo 
óðum vaxandi. Með þessu móti varð frá dögum Gre- 
goríusar páfa mikla, 604, þessi helga athöfn að 
fórnarþjónustu, sem aðgreind var frá úthlutun kveld- 
máltíðarinnar, og þannig er orðin til hin katólska 
messa, eins og hún nú tíðkast í katólsku kirkjunni. 
Frá þeim tíma varð það þá almennur siður, að messu- 


250 


þjónustan fór fram, án þess söfnuðurinn væri við- 
staddur (missae privatae), og því algengari varð 
þessi siður, sem sú trú fór að festast í kirkjunni, 
að messufórnin gagnaði eins þeim, sem ekki neyttu 
máltíðar drottins, og hana mætti eins fram bera 
fyrir þá, sem fjærstaddir væru. Þessi kenning var 
síðan sett í samband við lærdóminn um hreinsunar- 
eldinn, og skapaðist úr því sá lærdómur, að messu- 
fórnin snerti ekki að eins lifandi menn, heldur megn- 
aði hún að losa framliðna úr kvölum hreinsunarelds- 
ins. Af þessu kom upp sá siður, að syngja messur 
fyrir framliðnum (hinar svo nefndu sálnamessur). 
Þessi messusöngur varð tíðari, eptir því sem fram 
liðu stundir. Á miðöldunum voru messur fluttar fyr- 
ir öllu, sem nafni tjáir að nefna, og hin ógurlegasta 
hjátrú varð, eins og eðlilegt var, ávöxturinn af þess- 
nm lærdómi. Því þar eð menn eignuðu fórnargjörð 
prestsins friðþægingarkrapt, og sjálfsagt framkvæmd- 
arvald hjá guði, gjörðu menn sjer von um, að geta 
með fórn sinni knúð drottin til að veita bænheyrslu 
alls konar óskum. Af þessum rökum voru messur 
sungnar í alls konar skyni, til frelsis framliðnum úr 
kvölum hreinsunareldsins, til þess að af stýra slysum 
og óhöppum, fyrir sálum villutrúarmanna og vantrú- 
aðra, fyrir sjúkum, eða fyrir þeim, sem í einhverjum 
háska voru staddir, o. s. frv.; og því tíðari sem þessi 
messusöngur varð, því fremur varð hann klerkum 
kirkjunnar að óþrjótandi auðæfa-uppsprettu, en um 
leið að hættulegu freistingarefni, til þess að ala og 
auka hjátrú alþýðunnar á töfravaldi messufórnarinn- 


251 


ar. Kirkjufundurinn í Tríent hefur að vísu harðlega 
bannað öllum klerkum messusöng í ábataskyni. En 
þetta bann er í rauninni þýðingarlaust, og getur alls 
ekki leyst katólsku kirkjuna undan þeim ábyrgðar- 
hluta, sem hún með því ætlar að koma af sjer; því 
þar eð kirkjan í trúarsetningum sínum kennir opin- 
berlega, að menn geti keypt sjer syndafyrirgefningu, 
með því að borga prestinum messusöng fyrir sálu 
sinni, þá hefur hún auðsjáanlega um leið staðfest 
hina hættulegustu hjátrú, gefið tilefni til hneykslan- 
legrar messuverzlunar, og Íreistað klerka sinna, að 
líkindum margra yfir megn fram, með því að opna 
beim og vísa á veg að ótæmandi auðæfa-uppsprettu. 

Öllum þessum lærdómi katólsku kirkjunnar neit- 
ar prótestantiska kirkjan sem gagnstæðlegum anda 
kristilegrar trúar og siðvenju fornkirkjunnar. Því ef 
menn athuga söguna, þá þekkti kristin kirkja ekkert 
til þessa lærdóms katólsku kirkjunnar eða fórnar- 
þjónustu hennar allt fram að 7. öld. En eptir það 
að klerkavaldsandinn fór að gjöra vart við sig, og því 
fremur sem hann magnaðist, því fremur aflagaðist 
líka hin upphaflega guðsþjónusta, og færðist í þá mynd, 
sem bezt var löguð til þess, að gjöra klerkdóminn 
sem dýrðlegastan, og að greina hann frá leikmönnum. 
En til þess var enginn vegur betur lagaður, heldur 
en sá, að gjöra hina kristilegu guðsþjónustu að ytri 
fórnarþjónustu. Samkvæmt þessari tilhögun gat hinn 
katólski prestur komið fram sem meðalgangari milli 
guðs og manna, eins og æðsti prestur Gyðinga á dög- 
um gamla testamentisins, sem einn gat fram borið 


252 


fórn fyrir syndir þjóðarinnar, og friðþægt hana við guð, 
og þessa lögun fjekk hin katólska messugjörð frá 7. 
öld, eins og hún nú er orðin að venju í katólsku 
kirkjunni. En eins og þessi lærdómur er gagnstæður 
lærdómi og sið fyrstu alda kirkjunnar, eins er hann 
líka gagnstæður anda kristindómsins. Lærdómur 
katólsku kirkjunnar um messufórnina getur ekki sam- 
þýðzt lærdómi kristilegrar trúar um guð sem anda, eða 
lærdómi hennar um hina sönnu guðsdýrkun, sem ekki 
er fólgin í líkamlegum fórnum og ytri siðvenjuþjón- 
ustu, heldur í þjónustu andans í hreinu og heilögu 
hugarfari og líferni; Jóh, 4, 24.; Róm. 12, 1. En 
þar að auki er þessi lærdómur algjörlega gagnstæður 
þeim grundvallarlærdómi kristilegrar trúar, að Jesús 
Kristur sje einn frelsari heimsins og friðþægjari; því 
kristindómurinn kennir, að Kristur hafi opnað oss að- 
gang til föðursins; að hann með dauða sínum hafi af- 
máð og ónýtt fórnir heimsins, því hin eina sanna frið- 
þægingarfórn hafi gjört óþarfar allar ytri friðþæging- 
arfórnir, og að þessa fórn þurfi ekki aptur að ítreka, 
heldur nái blessunarrík áhrif hennar og frelsisverkanir 
til allra manna á öllum tímum, sem aðhyllast Krist Í 
iðrun og trú. Þennan grundvallarlærdóm kristindóms- 
ins ónýtir messufórnarlærdómur katólsku kirkjunnar 
Því þar eð katólska kirkjan hefur stofnsett stöðugð 
fórnarþjónustu, eins og heiðnir menn eða Gyðingar, Í 
því skyni, að friðþægja menn við guð og afreka fyrir“ 
gefningu syndanna, þá gjörir hún með því ráð fyri? 
að mönnum sje enn þá lokaður aðgangurinn til guðs 


253 


náðar, og hefur með því úrskurðað, að friðþægingar- 
dauði Krists sje ónógt og óviðunanlegt frelsismeðal!. 

Prótestantiska kirkjan telur því messufórnina með 
fullum rjetti andstyggilega hjáguðadýrkun; því með 
þessum sið vekur katólska kirkjan að nýju til lífs í 
kristninni heiðinglega hjátrú, stofnsetur heiðinglega 
fórnarþjónustu, sem eignar ytri líkamlegum fórnar- 
siðum töfrakrapt til þess, að afmá syndirnar?. þessi 
lærdómur er þar að auki hin ógurlegasta ósvífni, því 
hann ónýtir grundvallarlærdóm kristilegrar trúar, að 
Kristur sje einn meðalgangari milli guðs og manna, 


1) „Contumelia est evangelii sentire, quod caere- 
monta ex opere operalo sine fide sit sacrificium re- 
coneilians deum et satisfaciens pro peccatis; hor- 
ribilis oratio est, tantum tribuere operi sacerdotis, 
quantum morti Christi“. Apol. conf. 

Þ. e.: það er að misbjóða evangelíó, að hugsa, að ytri sið- 
venja sje af verkinu sjálfu án trúarinnar fórnargjörð, sem frið- 
bægi menn við guð, og fullnægi fyrir syndirnar; það er ógur- 
leg ræða, að eigna þjónustu prestsins jafnmikið sem dauða 
Krists. 

?) „Haeret in regno pontificio eultus Baaliticus, 
hoc est: abusus missae; et videtur hic Baaliticus 
eultus unacum regno pontificio  duraturus  esse, 
donee veniet Christus ad judicandum, et gloria ad- 
ventus sui perdet regnum Antichristi“. Apol. conf. 

Þþ.e.: Við ríki páfans er áföst Baalsdýrkun, það er að skilja: 
Ósiður messufórnarinnar; og svo lítur út, sem þessi Baalsdýrk- 
un muni standa, þangað til Kristur kemur til dómsins, og eyðir 
ríki Antíkrists með dýrðartilkomu sinni. 


254 


og kennir, að friðþægingar- og frelsis-verk drottins 
hafi ekki verið nægilegt. 

Katólska kirkjan telur prestsvígslu með sakra- 
mentum sínum. Þetta stendur í sambandi við lær- 
dóm hennar um messufórnina; því aðalætlunarverk 
katólskra klerka er fórnarþjónustan, og allt álit þeirra 
byggist á messufórninni, og því hefur katólska kirkj- 
an gjört prestsvígsluna að sakramenti. Til efnis þessa 
sakramentis telja katólskir handa-álegginguna, og hina 
ýmislegu helgu hluti, sem afhentir eru þeim vígða, 
og sem tákna ýmislega þjónustu klerkanna, eptir því 
vígslustigi, sem þeir standa á; þannig er biskupunum af- 
hentur hringur og bagall, prestum kaleikur með víni 
og patína með brauði, djáknum guðspjallabók, sub- 
djáknum kaleikur og patína, o. s. frv. Form þessa 
sakramentis telja katólskir vígsluorð þess, sem þjón- 
ustuna veitir: „accipe potestatem,“ etc. (veit þú móttöku 
valdi, etc.); og eru þessi orð stýluð ýmislega, eptir þeirri 


1) „Míssa in papatu maæima et horrenda est 
abominatio hostiliter e diametro pugnans contra 
articulum primum. Statuerunt enim, quod saerifici- 
um istud, seu opus missae, etiam ab impio et per- 
dito nebulone praestitum, liberet homines a peccatis, 
eum in hac vita, tum in purgatorio, cum tamen 
solus agnus dei nos liberet“. Art. Smal. 

Þþ. e.:  Messufórn páfadómsins er mesta og ógurlegasta við- 
urstyggð, fjandskapur gegn fyrsta boðorðinu. því þeir hafa með 
því ætlazt til, að þessi fórn, eða þjónusta messunnar, þó spillt- 
ur og guðlaus bófi flytti hana, frelsi menn frá syndunum, bæði 
í þessu líf og í hreinsunareldinum, þar sem þó eitt lambið 
guðs frelsar oss. 


Þo 


öð 


vígslu, sem maðurinn er vígður. Þessi kenning kat- 
ólsku kirkjunnar um prestsvígsluna er í óaðgreinan- 
legu sambandi við lærdóm hennar um klerkavaldið. 
Eins og áður er sagt, þegar talað var um embætti 
kirkjunnar, að greinir katólska kirkjan klerkastjettina, 
sem heilaga stjett, frá öllum öðrum stjettum, þar eð 
hún sje kjörin til þess, að vera mcðalgöngustjett 
milli guðs og manna. þessi meðalgöngu-starfsemi 
klerkanna kemur nú áþreifanlegast og dýrðlegast fram 
í fórnarþjónustu kirkjunnar, þegar hinn katólski prest- 
ur friðþægir með fórn sinni fyrir syndirnar. Þannig 
er anðsjeð, að katólska kirkjan tengir lærdóm sinn 
um prestsvígsluna í óaðgreinanlegt samband við fórn- 
arlærdóm sinn, og verður þetta bersýnilegast af því, 
hvernig kirkjan bindur kenningu sína um stofnun 
prestsembættisins við messufórnarlærdóm sinn. því 
katólska kirkjan kennir, að þegar Kristur innsetti 
kveldmáltíðina, þá hafi hann með orðunum: „Gjörið 
Þetta“, um leið sett postula sína til presta, og skip- 
að þeim að fram bera líkama sinn og blóð til fórnar 
í kveldmáltíðinni, og þessi þjónusta hafi gengið í erfðir 
til klerkdómsins, eptirmanna postulanna. Samkvæmt 
þessu verður þá hið prestlega embætti í katólsku kirkj- 
unni fórnarembætti í gyðinglegum skilningi; hinn katólski 
þrestur er fórnarprestur, eins og hjá Gyðingum forð- 
um, eingöngu kallaður til þess, að breyta brauði og 
víni með helgun sinni í líkama og blóð drottins, og 
fram bera síðan guði daglega messufórn til friðþæging- 
ar bæði fyrir lifendur og dauða. Katólska kirkjan 
einskorðar þannig prestsembættið við hina ytri fórnar- 


256 


þjónustu, og prestsvígslan er, eptir hennar lærdómi, 
það sakramenti, sem veitir yfirnáttúrlega náðargáfu 
og vald til þess, að fram bera þessa fórn. Í því 
skyni leggur katólska kirkjan áherzlu á orðin: „Gjörið 
þetta“, og leggur í þau skipun til þess, að breyta 
brauði og víni í líkama og blóð Krists, og bera fram 
messufórnina, eins og orðin hljóðuðu: breytið þessu, 
fram berið þetta!. Á þessum lærdómi um prests- 
embættið byggist nú allur klerkavaldslærdómur kat- 
ólsku kirkjunnar, lærdómurinn um hin ýmislegu vígslu- 
stig klerkdómsins, og um aðgreiningu hans frá leik- 
mönnum og yfirburði yfir þá, eins og áður er skýrt frá. 


1) „Cum ín N. T. sanetum evcharistiae sacra- 
mentum visibile ex domini institutione catholica 
ecclesia acceperit, fateri etiam oportet, ín ea no- 
vum esse, visible et eæternum sacerdotium, in quod 
vetus translatum est, hoc autem ab eodem domino 
nostro áinstitutum esse, atque apostolis eorumqut 
successoribus in sacerdotio potestatem traditam con- 
secrandi, offerendi, et ministrandi corpus et san- 
guinem ejus, nec non et peccata remittendi sacrat 
litterae ostendunt, et catholicae ecelesiae traditio 
semper docuit“. Syn. Trid. 

Þþ. e.: Með því almennileg kirkja hefur eptir tilskipun drott- 
ins tekið við heilögu, sýnilegu kveldmáltíðarsakramenti nýja 
testamentisins, verða menn að játa, að í henni sje líka sýni- 
legt ytra prestsembætti, sem tekið hefur við af hinu gamla, 08 
sýna helgar ritningar, og sögusögn almennilegrar kirkju hefur 
jafnan kennt, að þetta embætti sje stofnað af drottni, og 20 
postularnir og eptirmenn þeirra Í prestsembættinu hafi af hon- 
um þegið í hendur valdið, tilað helga, bera fram til fórnar, og 
þjónusta líkama og blóð hans, og til að fyrirgefa syndirnar. 


257 


Eins og prótestantiska kirkjan neitar lærdómi 
katólsku kirkjunnar um eðli og starfsemi hins kenni- 
mannlega embættis, eins neitar hún lærdómi katólskra 
um prestsvígsluna. Prótestantar játa, að prestsvígslan 
sje hátíðleg og helg kirkjuleg athöfn, en ekki er 
hún sakramenti; hún er ekki náðarmeðal í þeirri 
þýðingu sem skírn og kveldmáltíð. Hún er ekki 
ætluð öllum mönnum eða öllum stjettum, eins og hin 
2 sakramentin, en er bundin til einstakra manna; hún 
er ekki, eins og hin 2, beinlínis tilskipun drottins sjálfs, 
heldur er hún tilskipun kirkjunnar, en samkvæmt 
anda kristilegrar trúar. Því þar eð kristindómurinn á 
sjer enga fórnarþjónustu, eins og gamla testamentið, 
þá er hið kristilega kennimannsembætti ekki fórnar“ 
embætti, heldur andleg þjónusta, innifalin í því, að 
þjóna sakramentunum, prjedika og boða frelsisorð 
evangelíí, lærdóminn um friðþæginguna fyrir Krist, 
sem bar sjálfan sig fram á krossinum til fyrirgefn= 
ingar syndanna og sáluhjálpar öllum trúuðum; þess 
vegna kallar líka postulinn Páll hina kristilegu prje- 
dikun, boðun lærdómsins: „orð krossins“; 1. Kor. 1, 
18.1. Hið kristilega prestsembætti er ekki fólgið í 


1) „Sacerdottum Novi Testamenti est ministerium 
spiritus, ut docet Paulus 2. Qor. 8., ideo unicum 
habet sacrificium Christi satisfactorium pro peccatis 
aliorum“. Apol. con. 

Þþ. e.: Prestsembætti nýja testamentisins er þjónusta and- 
ans, eins og Páll kennir, 2. Kor. 3.; þess vegna á það ein- 
ungis eina fórn Krists, sem er fullkomin fullnaðargjörð fyrir 
syndir annara. 


258 


því, að fram bera drottni líkamlegar fórnir, heldur 
andlegar, fórn trúarinnar og kærleikans í heilögu líf- 
erni. Í þessum skilningi er hið kennimannlega em- 
bætti almennt; í þessari þýðingu eiga allir kristnir 
hlutdeild í hinu kennimannlega embætti, allir eru í 
skírninni innvígðir til þess, og hið sjerstaklega prests- 
embætti styðst á hinu almenna. Samkvæmt lærdómi 
prótestantisku kirkjunnar er prestsvígslan hátíðleg at- 
höfn; með henni felur kirkjan þeim vígða á hendur 
hið sjerstaklega prestsembætti, kallar hann til að prje- 
dika evangelíum, og veita þjónustu sakramentunum 
eptir innsetningu drottins". þar á móti veitir hún 
enga yfirnáttúrlega æðri hæfilegleika, eða að greinir 
hinn vígða á andlegan hátt frá leikmönnum, og kem- 
ur klerkunum ekki í leyndardóms-samband við Krist 
á þann hátt, sem katólskir kenna, heldur hefur hún 
gildi sitt frá skírninni.  Kraptur hennar er kominn 
undir því, hvernig hinn vígði færir sjer í nyt náðar- 
gáfu skírnarinnar, hvernig hann hefur undir búið sig 
undir köllun sína, og hve trúlega og dyggilega hann 
stendur í þeirri þjónustu, sem drottinn hefur kallað 


1) „Ideo sacerdotes vocantur, non ad ulla sacri- 
fíeia velut in lege pro populo faeienda, ut per ea 
mereantur populo remissionem peccatorum, sed vo- 
cantur ad docendum evangelium et sacramenta 
porrigenda populo“. Apol. conf. 

Þþ. e.: þess vegna eru prestar kallaðir, ekki til þess, að 
starfa að fórnarþjónustu fyrir menn, eins og undir lögmálinu, 
svo að þeir með henni afreki mönnum fyrirgefningu syndanna, 
heldur eru þeir kallaðir, tilað boða fagnaðarlærdóminn, og Út- 
hluta sakramentunum. 


259 


hann til og trúað honum fyrir. Prótestantiska kirkj- 
an játar því, að hin kirkjulega vígsla geti og eigi, 
eins og hver önnur helg og hátíðleg kirkjuleg at- 
höfn, að vera prestinum siðferðislegt uppbyggingar- 
meðal, vera honum til styrkingar og staðfestu í trúnni, 
og á þann hátt veita honum krapt til að þjóna em- 
bættinu með trú og árvekni. 


9. grein. 
Um dýrkun helgra manna, helgra mynda, 
og helgra dóma. 

Kirkjufundurinn í Tríent hefur verið mjúkur í 
orðum og varkár fremur venju í lærdóminum um 
helga menn, þar eð hann hvorki hefur lýst bannfær- 
ingu yfir þá, sem neita dýrkun helgra manna, en segir 
að eins, að þeir menn lýsi vantrúuðu hugarfari (impie 
sentiunt), nje heldur kveður fastar að orði en svo, 
„að það sje gott og nytsamt, að ákalla helga menn“. 
Eptir þessu orðatiltæki kynni að virðast, sem kat- 
ólska kirkjan leggi enga sjerlega áherzlu á þennan 
lærdóm, og gjöri engum að skyldu, að fylgja honum, 
en Játi mönnum það í sjálfsvald. Þó er þetta ekki 
þannig að skilja. Allur lærdómur katólsku kirkjunn- 
ar um engla og helga menn og framkvæmdarvald þeirra 
hjá guði sýnir, að kirkjufundurinn hefur lagt dýpri 
þýðingu í orð sín, en þau í fyrsta áliti sýnast að 
benda til. Því fundurinn í Tríent segir, að menn 
eigi að flýja til helgra manna, af því þeir beri fram 
bænir sínar fyrir menn, og leita fulltingis þeirra, þar 


eð þeir megni svo mikils hjá guði, og geti aflað oss 


260 


hjá honum sjerlegra velgjörninga!. Af þessu er auð- 
sjeð, að katólsks kirkjan eignar helgum mönnum 
meðalgöngumanna-starfsemi; hún hugsar sjer þá að 
vera árnaðarmenn vora hjá guði, og eignar fyrirbæn- 
um þeirra krapt til þess, að útvega mönnum margt, 
sem þeir að öðrum kosti ekki yrðu aðnjótandi. Og 
katólska kirkjan lætur sjer ekki nægja, að eigna fyrir- 
bænum þeirra framkvæmd hjá guði; hún kennir, að 
meðalganga þeirra vor vegna megni mikils vegna 
sjerlegra verðugleika þeirra?. Katólska kirkj- 
an að greinir að vísu, samkvæmt ákvörðun fundarins 
í Nícæa 787, guðlega dýrkun (hotgeta, adoratio) frá 
lotningu fyrir helgum mönnum (Soviefg, veneratio), 
og fyrirskipar því, að ákalla heilaga þrenningu með 
bænarávarpinu: „Míiserere nobis! audi nos!“ (misk- 
una oss! heyr oss), en helga menn með ávarpinu: 


1) „Bonum et utile est, suppliciter invocare sanc- 
tos, et ob benifieia impetranda a deo ad eorum ora- 
tiones, opera, auæiliumque confugere“. Syn. Trid. 

Þ. e: það er gott og nytsamt, að ákalla helga menn í auð- 
mjúku bænarávarpi, og að flýja til bæna þeirra, verka og full- 
tingis vegna velgjörninga þeirra, sem þeir afla oss hjá guði. 

2) „Qb eam eausam colendi et invoeandi sunt 
saneli, quod pro salute hominum preces assidue fa- 
ciunt, multaque eorum merito et gratia deus in 
nos confert benificia“. Cat. Rom. 

Þþ. e: Fyrir þá sök eiga menn að dýrka og ákalla helga 
menn, að þeir án afláts gjöra fyrirbænir fyrir velferð manna, 
og guð veitir oss marga velgjörninga þeirra vegna, og vegna 
verðugleika þeirra. 


261 


„Ora pro nobis!“ (bið fyrir ossl)1. Sömuleiðis segir 
katólska kirkjan, að „þó messur sjeu sungnar til heið- 
urs helgum mönnum, þá sje fórn ekki fram borin 
þeim, heldur guði, sem hafi krýnt þá dýrðarkórónu 
og þeim sigurinn gefið“, og leitast við að fegra með 
því lærdóm sinn um dýrkun helgra manna, og láta 
á sjer skilja, að hún viðurkenni engu að síður lær- 
dóminn um Krist sem enddrlausnara heimsins, og 
meðalgangara milli guðs og manna. En það liggur 
í augum uppi, að þessir lærdómar geta ekki sam- 
rýmzt. Lærdómur katólskra um meðalgöngu engla 
og helgra manna getur ekki: samþýðzt þeim grund- 
vallarlærdómi kristindómsins, að Kristur hafi opnað 
oss aðgang til guðs, að hann einn sje talsmaður vor 
hjá föðurnum, og að vjer eigum að snúa oss til föð- 
ursins með bæninni í Jesú nafni. Þegar þess vegna 
katólska kirkjan býður, að ákalla helga menn í bæn- 
um jafnhliða Kristi, og heita á fulltingi þeirra ekki 
síður en hans, þá kennir hún með því, að Kristur 
sje ekki einn talsmaður vor hjá föðurnum, ekki einn 
milligöngumaður milli guðs og manna, eða með öðr- 


1) „Hinc duas adhibemus precandi formulas, 
modo differentes; ad deum enim proprie dicimus : 
máíserere nobis: audi nos!; ad sanetum: ora pro 
nobis!“ Cat. Rom. 

Þ. e.: þess vegna brúkum vjer tvenns konar bænagjörðir; 
því guð einan áköllum vjer í bæninni: miskuna oss! heyr oss! 
en helga menn: bið fyrir oss! 


um orðum: að friðþægingar- og frelsis-verk hans sje 
ekki einhlítt“. 

Prótestantiska kirkjan játar, að það sje bæði lof- 
legur og leyfilegur siður, að minnast hinna framliðnu 
bræðra, sem hjer á vegferð sinni voru trúir stríðsmenn 
drottins, og börðust góðri baráttu trúarinnar allt til 
æfiloka; því bæði getur það orðið meðal til að styrkja 
þakklæti vort, traust og kærleika til drottins, sem sýndi 
sig máttugan í þeirra breyskleika, og líka ern hin 
lofsverðu dæmi þeirra öflug upphvatningarmeðul fyrir 
trú vora og dyggð?. En fastlega neitar prótestantiska 
kirkjan allri dýrkun og bæna-ákalli helgra manna, því 


1) „Quum alii mediatores praeter Christum quae- 
runtur, collocatur fiducia in alios, obruitur tota 
notitia Christi.  Invocationem prodigiosi et plus 
quam ethnici abusus secuti sunt“. Apol. conf. 

Þ. e.: þegar menn leita til annara meðalgöngumanna auk 
Krists, þá setja menn traust til annara, og þekkingin á Kristi 
verður að engu. Áköllun helgra manna hefur haft í för með 
sjer hjátrúarfulla vanbrúkun, verri en heiðinglega. 

2) „Confessio nostra probat honores sanetorum ; 
nam hic triple honos probandus est: primus est 
gratiarum aetio; secundus cultus est eonfirmatio 
fidei nostrae; tertius honos est imitatio primum fidei, 
deinde ceterarum virtutum“.  Apol. con. 

Þ. e.: Trúarjátning vor fellst á, að hafa í heiðri helga menn; 
því minningu þeirra má heiðra á þrennan hátt; fyrst með þakk- 
argjörð; því næst er styrking trúar vorrar þeim til heiðurs; og 
í þriðja lagi sýnum vjer þeim virðingu með því, að breyta 
eptirtrú þeirra fyrst og fremst, og síðan eptir öðrum dyggð- 
um þeirra. 


263 


sá siður hefur enga fótfestu í heilagri ritningu', og 
getur ekki talizt annað en ókristileg þjónusta, ósam- 
þýðanleg anda kristilegrar trúar. því dýrkun engla 
og helgra manna kennir mönnum að gleyma guði, en 
eignar breyskum mönnum þá tign, sem guði einum 
ber, kennir mönnum að gleyma hinum eina sálu- 
hjálpara, og að tigna skepnuna fram yfir skaparann. 
Til sönnunar helgra manna dýrkun bera katólskir opt 
fyrir, að menn biðji hjer á jörðu hver fyrir öðrum. 
En þetta er auðsjáanlega allt annað mál, og sannar 
alls ekki það, sem þeir ætlast til. Því þó það vel 
geti verið, að hinir framliðnu biðji á himninum fyrir 
oss á jörðu, þá leiðir engan veginn af því, að vjer 
eigum að sýna þeim guðlega lotningu, tigna þá, eins 
og katólskir gjöra, með bæna-ákalli, fórnarþjónustu, 
messusöng. Því ekki ákalla kristnir menn, ekki til- 
biðja þeir eða sýna hver öðrum guðlega lotningu, þó 
þeir fram beri bænir hver fyrir öðrum hjer á jörðu. 


1) „De cultu sanetorum docent, quod memoria 
sanetorum proponi potest, ut ímilemur fidem eorum 
et bona opera juæta voeationem. Sed seriptura 
non docet invocare sanctos, seu petere auæilium a 
sanctis, guia unum Christum nobis proponit media- 
torem, propitiatorium, pontifiem el intercessorem“. 
Conf. Aug. 

Þ. e: Um dýrkun helgra manna kenna þeir, að minning 
helgra manna geti verið til fyrirmyndar, svo vjer breytum eptir 
trú þeirra og góðverkum, samkvæmt köllun vorri. En ritningin 
kennir ekki, að ákalla helga menn, nje leita fulltingis þeirra, 
því hún kennir oss, að Kristur sje einn meðalgöngumaður, 
friðþægjari, æðsti prestur, og árnaðarmaður vor. 


264 


Samkvæmt skýrum lærdómi heilagrar ritningar eigum 
vjer að tilbiðja guð einan, og því geta prótestantar 
ekki annað en talið þennan lærdóm katólskra heið- 
inglega hjáguðadýrkun!. 

Í lærdóminum um helgar myndir og helga dóma 
gætir kirkjufundurinn í Tríent sömu varhygðar í trú- 
arsetningum sínum sem í lærdóminum um helga menn. 
því kirkjufundurinn eignar ekki beinlínis myndunum 
sjálfum, eða hinum líkamlegu leifum þau tákn og 
stórmerki, sem þær eiga að gjöra, heldur segir hann, 
að guð gjöri þessi stórmerki „fyrir hina helgu dóma“? 
og sömuleiðis segir fundurinn, að sú dýrkun, sem 
menn sýna hinum helgu myndum, stefni ekki að þeim 
sjálfum, heldur að frummyndunum, að hinum helgu 
mönnum, sem hinar sýnilegu myndir táknað. Og 

1) „Invocatio sanctorum est etiam pars abusuum 
et errorum Antichristi pugnans cum prímo princi- 
pali articulo, et delens cognitionem Christi. Est 
cultus idololatricus, et hic honos soli deo tribuen- 
dus est“. Art. Smal. 

þ. e.: AÐ ákalla helga menn er líka ein tegund af ósiðum 
og villu Antíkrists, beint á móti fyrsta og helzta boðorðinu, og 
til niðurdreps þekkingunni á Kristi. það er hjázuðadýrkun; 
því tilbeiðslu á að sýna guði einum. 

2) „Per corpora sanctorum multa benificia ho- 
minibus a deo præestantur“. Syn. Trid. 

þ. e.. Guð veitir mönnunum marga velgjörninga fyrir líkami 
helgra manna. 

3) „Honos, qui eis eæhibetur, refertur ad proto- 
typa, quae illae repraesentant“. Syn. Trid. 

þ. e:  Virðing sú, sem þeim er sýnd, heimfærist til frum- 
myndanna, sem myndirnar tákna. 


265 


þar að auki varar kirkjufundurinn við allri hjátrú, sem 
geti lýst sjer samfara dýrkun helgra manna og mynda. 
En bersýnilega hefur kirkjunni ekki verið full alvara 
með þessari áminningu sinni. Því kirkjufundurinn í 
Tríent skýrskotar um leið til fundarins í Nícæa 787, 
sem samþykkti og staðfesti alla hina hjátrúarfullu og 
hneykslanlegu dýrkun helgra manna, sem þá var farin 
að tíðkast, og sem upp frá þeim tíma varð almenn 
í kirkjunni. Með því að vitna til þessa fundar, hef- 
ur katólska kirkjan bezt skýrt frá, hver verið hefur 
hennar góði og velþóknanlegi vilji; því með þeirri 
bendingu hefur hún þegjandi staðfest alla hjátrú kirkj- 
unnar í þessum lærdómi, eins og hún þá var drottn- 
andi; og því getur viðvörun katólsku kirkjunnar við 
hjátrú í þessu efni ekki skilizt öðruvísi en sem til- 
raun, til að verjast ámælum fyrir það, að hún bein- 
línis hafi boðið ókristilegan lærdóm. En engan veg- 
inn hefur það verið tilgangur katólsku kirkjunnar, að 
reisa skorður við, eða upp ræta með þessari áminn- 
ingu sinni hina andstyggilegu hjátrú, eins og hún var 
rótföst orðin í kirkjunni fyrir mörgum öldum, og var 
drottnandi á 16. öld. Þetta er líka auðsjeð af því, 
að katólska kirkjan mótmælir hvergi nokkurri sjer- 
staklegri tegund þessarar hjátrúar, og tilgreinir engan 
einstakan ósið, en hefur miklu fremur látið standa 
óátalda og óhaggaða alla hina heiðinglegu alþýðutrú 
á helga menn og helga dóma. Þannig hefur katólska 
kirkjan hvergi mótmælt þeirri almenningstrú, að hver 
helgur maður á himnum eigi sjer skjólstæðing á 
jörðu, að hver maður eigi að kjósa sjer verndar- 
12 


266 


2 


engil, og snúa bænum sínum til hans í öllum vanda. 
Hvergi hefur katólska kirkjan mótmælt þeirri alþýðu- 
trú, að til sjeu myndir helgra manna, sem dýrðlega 
sýni mátt sinn, jafnvel á sýnilegan hátt, með því að 
renna augum, hneigja höfuð, og tárfella.  Slíkum 
myndum eignar alþýða í katólskum löndum mátt til, 
að gjöra tákn og stórmerki, og sögur ganga um manna 
á milli, að þær hafi opt af stýrt líkamlegum voða, 
eldi, drepsóttum, o. s. frv.  Þvílíkar myndir eru opt 
bornar í hátíóðlegum prósessíum, og alþýða flykkist 
þá saman, til að veita þeim guðlega lotningu. Píla- 
grímar drífa á ári hverju þúsundum saman til þeirra 
staða, sem slíkar myndir hafa aðsetur, í því skyni, 
að verða einhvers góðs aðnjótandi, og menn keppast 
á, að færa þeim kostulegar fórnir í gulli, silfri, og 
öðrum dýrgripum. Ógrynni fjár rennur þá með þessu 
móti úr öllum áttum í hendur hins katólska klerk- 
dóms, og það er svo langt frá því, að katólska kirkj- 
an á síðari tímum hafi leitazt við, að aptra því- 
líkum pílagrímsferðum, eða amast við þeim hag, sem 
klerkar kirkjunnar hafa af þeim, að hún miklu frem- 
ur hefur hlynnt að þeim með ýmsu móti. Og það er ekki 
nóg með því, að katólska kirkjan hvergi mótmælir 
nje setur skorður þessari hjátrú; hún hefur beinlínis 
staðfest hana og samþykkt með því, að hún hefur 
áskilið sjálfri sjer rjett til þess, að rannsaka og full- 
gilda nýja helga dóma í kirkjunni. Því kirkjufund- 
urinn í Tríent setti þau lög, að engar nýjar myndir 
nje nýja dóma mætti taka upp í kirkjunni, nema þeir 
væru áður prófaðir og samþykktir af biskupunum eða 


207 


páfanum. Í því skyni er stöðug nefnd í Rómaborg, 
sem hefur þann starfa, að prófa og fullgilda helga 
dóma, og senda þá frá Rómaborg öðrum kirkjum 
víðs vegar um katólsklönd; því ekki er nokkur kirkja 
vígð í katólskum löndum, að ekki sjeu henni jafn- 
framt lagðir helgir dómar, sem skrínlagðir eru, og 
skrínið síðan geymt í altari kirkjunnar. Því verður 
ekki mótmælt, að þó katólska kirkjan hafi gjört sjer 
far um, að draga fjöður yfir villuna í kenningu sinni, 
hefur hún allt fyrir það staðfest í þessari grein, eins 
og öðrum, hjátrúna frá miðöldunum, og hlýtur því 
að bera ábyrgðina fyrir það. Því verður ekki neitað, 
að eins og trúnni á helga menn, helgar myndir og 
helga dóma, nú er komið í katólsku kirkjunni, ekki 
einungis í alþýðutrúnni, heldur og í öllu daglegu lífi 
og guðsþjónustugjörð kirkjunnar, virðist, sem hin forna 
margra guða dýrkun heiðinna þjóða sje risin upp 
aptur úr gröf sinni, íklædd nýjum búningi. Í mörgu 
tilliti er svo mikill svipur með englatrú katólskra 
manna og marggyði heiðninnar, margt svo áþreifan- 
lega líkt með hjátrú katólskra á helgum mönnum og 
forneskju heiðinnar trúar, að mönnum hlýtur ósjálf- 
rátt að koma til hugar, að heiðinglegar hugmyndir 
og lærdómar hafi smeygt sjer inn í trúarfræði kirkj- 
unnar, og rutt sjer til rúms í guðsþjónustugjörð hennar. 
Einkanlega sver hin katólska alþýðutrú á helga menn 
og engla, sem verndaranda, sig í ætt við trú heið- 
inna þjóða á verndarguði (dii tutelares), og vottar 
um heiðinglegan uppruna. Eins og þjóðir, lönd og 
borgir í heiðninni kusu sjer einhvern af goðunum til 
12* 


268 


verndara síns (Athenuborg Mínervu, Rómaborg Mars, 
Krítarey Júpíter, Kýprusey Venus, o. s. frv.), eins 
eiga katólsk lönd, hjeruð, borgir, fjelög og einstakir 
menn einhvern engil eða helgan mann sjer til verndar, 
sem menn leita fulltingis hjá og ákalla fremur en 
drottin sjálfan. Þannig eru postularnir Pjetur og 
Páll verndarar Rómaborgar; Jakob postuli verndari 
Spánar; Andrjes postuli verndari Pólínalands; Markús 
guðspjallamaður verndari Feneyja; hinn helgi Janú- 
aríus verndari Neapelsríkis, o. s. fry. Á sama hátt 
kjósa fjelög og stjettir sjer til verndara einhvern engil 
eða helgan mann; munkafjelög hafa sína varðhald=- 
anda, siglingamenn sína, o. s. frv. Þannig er Lúkas 
verndari íþróttamanna; og eins getur hver einstakur 
maður kosið sjer til verndara einhvern helgan mann, 
sem hann heitir á og snýr bænum sínum til í öllum 
þörfum sínum, andlegum og líkamlegum. Kirkjur Í 
katólskum löndum eru vígðar helgum mönnum, og 
ekki einungis kirkjur, heldur eru fjöll, skógar, akur- 
lendi og lindir helgaðar þeim og ánafnaðar. Á veg- 
um og vegamótum standa reistar líkneskjur þeirra úr 
trje eða steini. Á heimilum manna eru myndir þeirra 
hvervetna, bæði utan húss og innan, tignaðar eins og 
varðhaldsmyndir heimilanna, á líkan hátt og húsgoðin 
forðum í heiðninni (lares, penates). Karlar og kon- 
ur, fullorðnir og börn, bera almennt myndir eða dóma 
helgra manna á brjósti sjer, eins og verndargripi gegn 
hvers konar háska og voða, og eigna þeim töframátt. 
Einkanlega er María, móðir lausnarans, tignuð sem 
himnadrottning í katólsku kirkjunnni fremur öðrum 


269 


helgum mönnum; henni er veitt æðri dýrkun heldur 
en öllum öðrum helgum mönnum (u7egðouie/a); Í 
hvers manns húsi er mynd hennar; hvervetna eru 
kapellur og kirkjur reistar henni til dýrðar, og flestir 
bera hennar mynd á brjósti sjer til fulltingis og vernd- 
ar gegn hvers konar voða og hættu. Það má full- 
yrða, að trú á helga menn sje svo rótgróin og mögn- 
uð í katólsku kirkjunni, að hún beri ofurliða, og hafi 
að miklu leyti bolað út hina hreinu kristilegu þjón- 
ustu, dýrkun guðs og Krists. Ávextir þessarar þjón- 
ustu eru, eins og við má búast, samsvarandi eðli 
hennar: hin ógurlegasta hjátrú og vanþekking á trú- 
arefnum, einkum vanþekking á eðli sannrar guðs- 
þekkingar. Því ekki er það hrein og ómeinguð lotn- 
ing fyrir heilagleika hinna helgu manna, sem knýr 
katólska menn til að ákalla þá og tigna, heldur er 
það ímyndunin um framkvæmd þeirra hjá guði, og 
vonin um að hljóta eitthvert happ, hafa einhvern 
hagnað af fulltingi þeirra. Þessi dýrkun er þannig 
sprottin af og samfara óhreinum hvötum; hún er eig- 
ingjörn, en hefur ekki rót sína í lotningarfullri virð- 
ingu fyrir dyggðum og siðlerðislegum kostum hinna 
helgu manna; svo það á hjer fullkomlega heima, sem 
Lúter sagði, „að ef menn ekki væntu einhvers hagn- 
aðar af fyrirbænum helgra manna, mundu allir hætta 
að tilbiðja þá, því enginn ákalli þá eða minnist 
þeirra af hreinum kærleika“!. Og þessi ókristilega 


1) „Ubi enim spes commodi et subsidii corpo- 
ralis et spiritualis adempta fuerit, ibi eultus sanc- 


270 


hjátrú styðst þó einmitt á lærdómi katólsku kirkj- 
unnar sjálfrar; því þar eð hún byggir lærdóm sinn 
um, að ákalla helga menn, á þeim „miklu velgjörn- 
ingum“, sem fyrirbænir þeirra og milliganga eigi að 
veita oss, þá hefur hún með þeirri kenningu opnað 
inngöngu í kirkjuna allri þessari megnu hjátrú, sem 
drottnandi er hjá alþýðu á helgum mönnum, og öll- 
um þeim skaðsamlegu áhrifum, sem hún hefur á trú 
og siðferði manna. Katólska kirkjan hefur fært það 
til máls helgra manna dýrkun sinni, að það sje vott- 
ur sannrar  auðmýktar og guðhræðslu, að snúa 
sjer ekki beinlínis til guðs eða Krists í bænum sín- 
um. En þessi ástæða er ekki annað en hjegómleg 
tilraun til að gylla hina heiðinglegu hjátrú katólsku 
kirkjunnar, og hún vottar um fullkominn misskilning 
á lærdómi kristindómsins um föðurkærleika guðs og 
endurlausnarverk Krists, þar eð katólska kirkjan sýn- 
ist að hugsa sjer helga menn náðarríkari en guð, og 
þar að auki lýsir þessi ástæða siðferðislegri ljettúð 
og sljóvleika, sem þykir það hughægra, að setja mönn- 
um til fyrirmyndar breyska og vanmáttuga menn, til 
þess að geta fundið afsökun eigin ófullkomlegleika, 
heldur en hann, sem sjálfur er hreinn og heilagur, 
og gjörir þá kröfu til vor, að vjer sjeum heilagir, 
eins og sá er heilagur, sem oss hefur kallað. 


torum evanescet, sive illi sint ín sepuleris, sive in 
coelis; frustra enim, aut ex mera caritate nemo 
ipsorum facile recordabitur, nec eos colet et honore 
divino afficiet“. Art. Smal. 


271 


10. grein. 
Um aflát. 

Lærdómur katólsku kirkjunnar um aflát stendur 
Í sambandi við skriptalærdóm hennar. Eins og hún 
eignar sjer vald til þess, að meta syndir og afbrot 
manna við guð, og að leggja mönnum á herðar ýmis- 
legar skriptir, til að bæta fyrir þessi afbrot, eins 
eignar hún sjer vald til þess, að lina og gefa full- 
komlega upp þær bætur, sem kirkjan hefur dæmt 
menn í, þegar henni svo sýnist, og á þann hátt, sem 
henni þóknast. Þessi uppgjöf á kirkjulegum sektum 
er aflát, og kirkjufundurinn í Tríent segir, án þess 
að gjöra nákvæmar grein fyrir orðum sínum, „að 
Kristur hafi gefið kirkjunni vald til þess, að veita 
það“1. Þessi lærdómur katólsku kirkjunnar styðst í 
rauninni einungis á hjegómlegum hugarburði guðfræð- 
inganna á miðöldunum, sem settu saman trúargrein 
um ótæmanlegan sjóð góðverka (thesaurus meri- 
torum), sem kirkjan ætti að hafa ráð yfir. Katólska 
kirkjan útlistar lærdóm sinn um þetta efni á þessa 
leið: „Kristur hefur með heilögu líferni sínu og 
dauða gjört mikið meira, en þörf var á, til endur- 
lausnar heiminum; því einn blóðdropi hans hefði verið 
nógur, til að bæta fyrir syndir manna og frelsa þá. 
Þar að auki hafa hinir miklu guðsmenn, helgir menn, 
unnið mörg góðverk fram yfir það, sem lögmálið 
heimtaði af þeim, og skylda þeirra lá til, og með 


1) „Potestas conferendi indulgentias a Christo 
ecclesiae concessa est“. Syn. Trid. 


272 


því móti hafa þeir aflað sjer sjerlegs verðugleika 
(meritum supererogationis). Á þennan hátt hefur 
Kristur og helgir menn eptirlátið sjer ótaæmanlegan 
sjóð góðverka, sem aðrir breyskir og ófullkomnir 
bræður þeirra geta notið góðs af. Þessi sjóður er í 
höndum heilagrar kirkju, sem á jörðu hefur vald til 
þess, að út býta náðinni, og af fyllingu þessa nægta- 
sjóðs getur kirkjan miðlað hinum breysku börnum 
sínum, sem fátæk eru að góðverkum; húna getur bætt 
fyrir það, sem þeim er ábótavant, og fullnægt kröf- 
um guðlegs rjettlætis fyrir þeirra hönd. Af þessum 
villulærdómi spratt nú eðlilega öll sú andstyggilega 
aflátssala, sem við gekkst á miðöldunum í katólsku 
kirkjunni, og sem varð fyrsta tilefni til þess, að Lúter 
og Zwinglí risu upp á móti katólsku kirkjunni, og 
byrjuðu siðabótina. Hin eitraða kenning hlaut að 
geta af sjer banvæna ávexti. Þeir lýstu sjer í af- 
látssölu katólsku kirkjunnar, og hlutu a6 verða ber- 
sýnilegir öllum; því þegar spillingin var orðin svo 
mögnuð í ósvífni sinni, að kirkjan opinberlega seldi 
kvittun syndanna fyrir peninga, og fór með hana eins 
og varning, þá mátti hverjum kristnum manni verða 
það skiljanlegt, að sú kenning, sem slík óhæfa var bygsð 
á, hlyti að vera djöflalærdómur, og að það var ekki 
án orsaka, að drottinn kirkjunnar vakti sjer verklæri 
að nýju, og sendi út verkamenn sína, Lúter og sam- 
verkamenn hans, til að brjóta niður villuna, og flytja 
hreinan lærdóm evangelíí.  Katólska kirkjan hefur að 
vísu leitazt við, bæði fyr og síðar, að verja afláts- 
lærdóm sinn, og sagt, að þeir ósiðir og hjátrú, sem 


273 


lýsti sjer á miðöldunum sameinuð aflátssölunni, væri 
ekki lærdómi kirkjunnar að kenna, heldur ósvífnum og 
óvönduðum þjónum kirkjunnar, sem vanbrúkað hefðu 
vald sitt, og að katólsku kirkjunni hefði aldrei komið 
tilhugar, að setja sig í guðs stað, og kenna, að aflátið 
veitti fyrirgefningu syndanna; því aflátið snerti ekki 
syndasektina, heldur væri það einungis uppgjöf á þeim 
skriptum, sem kirkjan hefði lagt mönnum á herðar; 
sömuleiðis varar kirkjufundurinn í Tríent við allri 
sölu aflátsins í ábata-skyni, og kirkjan kennir jafn- 
vel, að engum komi aflátið að gagni, nema þeim, 
sem iðrast og játar syndir sínar. En líti menn til 
aflátssölunnar, eins og hún við gengst í katólsku 
kirkjunni, og eins og kirkjan lætur hana við gangast, 
þá verður ekki komizt til annarar niðurstöðu en 
þeirrar, að þessi viðvörun kirkjunnar sje eintómt yfir- 
skyn. Því katólska kirkjan niður brýtur sjálf reglu 
sína, og gjörir ómögulegt, að fylgja henni fram, með 
því að ausa út afláti sínu og aflátsbrjefum á báðar 
hendur, hverjum sem hafa vill, án þess að heimta 
önnur skilríki fyrir einlægri iðrun manna, heldur en 
eitthvert svonefnt góðverk. Það er kunnugt, að kat- 
ólska kirkjan hefur út býtt afláti sínu með miklu ör- 
læti, bæði fyr og síðar; framan af miðöldunum var 
hún harðari í kröfum sínum, heimtaði af mönnum 
krossferðir til fjarlægra landa, eða klaustra- og kirkju- 
byggingar; síðar varð hún vægari, og veitti allát fyrir 
ýmsa smámuni, og fyrir daga siðabótarinnar gátu 
menn keypt sjer aflát fyrir fje. Enn þá er ríkulega 
útbýtt afláti í katólsku kirkjunni við ýms tækifæri, 


274. 


á stórhátíðum, við kirkjuvígslur, þegar biskupar koma 
til biskupsstóla sinna, o. s. frv.; og þetta aflát fæst 
með hægu móti, með pílagrímsferðum til einhvers 
helgistaðar, með því að taka þátt í prósessíu, með 
því að láta syngja messu, og jafnvel fyrir hverja 
lítilfjörlega gjöf, sem menn færa einhverjum helgum 
manni. Þó katólska kirkjan í orði kveðnu neiti því, 
að hún gefi aflát sitt út fyrir syndakvittun, og kalli 
það að eins uppgjöf kirkjulegra hegninga, þá er þetta 
einber viðbára, til að breiða yfir villuna. það er 
víst, að katólska kirkjan leggur dýpri þýðingu í aflát 
sitt; því einmitt það, að hún byggir aflátið á hinum ó- 
tæmanlega góðverkasjóði helgra manna, lýsir því, að hún 
tilreiknar þeim, sem aflátið fær, annara rjettlæti, tek- 
ur hann gildan þeirra vegna, eða með öðrum orðum: 
fyrirgefur honum syndir hans. Sama leiðir líka bein- 
línis af lærdómi katólsku kirkjunnar um yfirbót, sem 
áður er talað um; því katólska kirkjan leggur börn- 
um sínum, eins og áður er sagt, á herðar ýmislegar 
skriptir eða bætur, til að sætta þau við guð, og þess- 
um bótum eignar hún friðþægingarkrapt, mátt til 
þess, að afmá syndirnar. Þar eð nú aflát kirkjunnar 
er uppgjöf á þessum ýmislegu bótum, og kemur í 
þeirra stað, hlýtur kirkjan að eigna því hið sama 
gildi sem þeim; það er að skilja: mátt til þess, að 
sætta manninn við guð, rjettlæta hann, eða veita hon- 
wm fyrirgefningu syndanna. Katólska kirkjan getur 
því ekki með rökum afsakað sig eða kenningu sína, 
og slegið skuldinni upp á einstaka menn, sem seldu 
aflátið.  Skuldin er, þegar rjett er litið á málið, hjá 


275 


kirkjunni sjálfri, eða hjá lærdómi hennar um apturhvarf 
mannsins og yfirbót. Því hinir ósvífnustu aflátssölu- 
menn, Texzel og hans líkar, sem buðu mönnum fala 
kvittun syndanna fyrir nokkra skildinga, fram fylgdu 
reyndar í verkinu engu öðru en því, sem beint horfði 
við eptir lærdómi katólsku kirkjunnar, og sem hún 
mátti sjá fram á að verða mundi afleiðing af trúar- 
lærdómi sínum. 

Aflátslærdómur katólsku kirkjunnar hefur, eins 
og skriptalærdómur hennar, rætur sínar í lærdómin- 
um um Tjettlætinguna, og er beinlínis sprottinn af 
honum. Grundvallarvillan í trúarfræði katólsku kirkj- 
unnar í lærdóminum um rjettlætingu og frelsisveg 
mannsins hlaut að lýsa sjer í ávöxtunum og verða 
öllum bersýnileg, þegar hún fór að sýna áhrif sín á 
ytri tilskipanir kirkjunnar, á kirkjuaga hennar, og 
lýsa verkunum sínum á siðferði manna og kristilegt 
líf. Þessar verkanir komu áþreifanlega fram í afláts- 
sölu kirkjunnar, þegar hún seldi kvittun syndanna 
fyrir peninga. Þess vegna lá það beinast við, að 
höfundar siðabótarinnar rjeðust fyrst á aflát katólskra, 
þar sem trúarvillan var orðin að opinberu hneyksli 
leitaðist bersýnilega við, að kollvarpa kristilegu sið- 


2 


ferði, og prjedikaði í verkinu veg glötunarinnar. 
11. grein. 
Um einlífi klerkanna (de coelibatu). 
Þó katólska kirkjan telji hjónavígslu með sakra- 
mentum, dæmir hún allt að einu alla hina æðri klerka 
sína (biskupa, presta, djákna, og súbdjákna) til ein- 


276 


lífis!.  Kirkjufundurinn í Tríent endurnýjaði og stað- 
festi í þessu efni forn lög kirkjunnar; því löngu fyr- 
ir 16. öld var einlífi klerkanna orðin lög í kirkjunni. 
Fyrstu 3 aldir kristninnar lifði andlega stjettin, bisk- 
upar, prestar og djáknar, í hjúskap, eins og aðrar 
stjettir. En snemma ruddi sjer til rúms ímyndunin 
um, að sannkristilegt siðferði og dyggð væri fólgin í 
gæzlu ýmissa ytri verka, einkanlega í ströngum bind- 
indisreglum og hörku við sjálfan sig. Samfara þess- 
ari stefnu kom þá upp hugmyndin um heilagleika ein- 
lífisins, og sú trú fór að því skapi vaxandi, sem álit 
andlegu stjettarinnar og trúin á heilagleika hennar 
magnaðist. Þess vegna tíðkaðist það snemma, að prest- 
ar, sem ókvæntir voru, þegar þeir tóku vígslu, kvænt- 
ust ekki eptir það, og eins var það almennur siður, 
að prestar, sem urðu ekkjumenn, kvæntust ekki aptur, 
og við gengst sá siður enn þá í grísku kirkjunni. 
Frá 4. öld tók einlífi klerkanna víða að tíðkast, og 
upp frá þeim tíma varð biskupum og kirkjufundum 
hætt við, að amast við kvæntum kennimönnum; þó 
bönnuðu kirkjulögin á þeim tímum engum klerkum 
að lifa í hjónabandi; því kirkjan lagði jafnvel bann- 
færingu yfir hvern þann leikmann, sem ekki vildi 
þiggja þjónustu af kvæntum presti. En undir lok 4. 
aldar komu lög, sem beinlínis bönnuðu klerkum hjóna- 


1) „Sí quis diæerit clericos ín sacris ordinibus 
constitutos posse matrimonium contrahere, ana- 
thema sit“. Syn. Trid. 

Þ. o.: Ef einhver segir, að klerkar, sem lifa í helgri klerka- 
stjett, geti bundizt hjúskap, sá sje bölvaður. 


271 


band. Siricíus, biskup í Rómaborg, hótaði árið 385 
embættismissi hverjum biskupi, presti og djákna, sem 
lifði í hjúskap. Þó þessi lög væru ítrekuð síðan hvað 
eptir annað, bæði af kirkjufundum og biskupunum í 
Rómaborg, og heilagleiki einlífisins væri brýndur fyrir 
mönnum, hlýðnuðust menn þeim samt engan veginn 
almennt. Þó ruddu þessi lög sjer til rúms öld eptir 
öld, og því algengara sem einlífi klerkanna varð, að 
því skapi spilltist siðferði klerkdómsins. Lauslæti og 
frillalifnaður varð afleiðingin af þessari löggjöf. Loks- 
ins varð einlífi klerkanna almennur siður í kirkjunni 
frá dögum Gregoríusar páfa 7. Hann endurnýjaði 
og herti á hinum fornu einlífislögum, og fram fylgdi 
þeim með kænsku og hlífðarlausri hörku. Hinn kæni 
páfi færði sjer í nyt hjátrú manna; hann bannaði 
leikmönnum, að þiggja þjónustu kvæntra presta, og 
brýndi fyrir mönnum, að blessunin yrði að bölvun á 
vörum þeirra, og notaði þannig leikmenn eins og verk- 
færi, til að kúga klerka sína til hlýðni. Gregoríus 
páfi 7. hafði fyrstur allra páfa ljósa hugmynd un, 
hver ráð mundu liggja til þess, að gjöra vald kirkj- 
unnar að ótakmörkuðu  guðsstjórnarvaldi á jörðu. 
Hann var svo skarpskyggn, að hann sá glöggt fram 
á, að einlífi klerkanna hlyti að verða hið öflugasta 
ráð til þess. Því var honum þetta mál svo mikið 
kappsmál. Einlífislögin leystu klerkana undan maka-, 
föður-, húsbænda- og heimilis-skyldum, drógu þá út 
úr öllum borgaralegum störfum, svo að þeir höfðu 
um ekkert að hugsa, nema sjálfa sig og sitt eigið 
ríki, og gátu eingöngu varið lífi sínu í þjónustu kirkj- 


218 


unnar. Enginn hlutur gat því verið betur lag= 
aður til þess, að gjöra þá eins og viðskila við mann- 
legt fjelag, gjöra þá öllum óháða, en eingöngu þræl- 
bundna páfanum í Rómaborg. Eins og því Gre- 
goríus páfi barðist fyrir og barði fram einlífi klerk- 
anna af klerkavaldsanda, eins reyndist líka þessi til- 
skipun á eptir öflugasta stoð klerkavaldsins. Þetta 
hefur heldur ekki dulizt rómversku kirkjunni. 
Hún hefur að vísu jafnan borið ýmsar hjegómlegar 
ástæður fyrir til varnar þessum lærdómi sínum, eink- 
anlega þá, að einlífi sje helgara líferni heldur en hjú- 
skapur, og sæmi því hinni helgu stjett, klerkdómin- 
um. En í rauninni er þessi ástæða ekki annað en 
viðbára, sem katólska kirkjan ber fyrir af yfirskyni; 
hin einasta og sanna ástæða kirkjunnar er drottnun- 
argirni-hennar og klerkaveldisandi, en þá ástæðu læt- 
ur hún ekki uppskáa. Það stendur því stöðugt, sem 
Melanchton sagði, að katólskum sje engin alvara, þó 
þeir látist verja einlífi klerkanna, heldur sje það í 
rauninni ríkið og valdið, sem þeir þá berjist fyrir“. 


1) „Non tuentur serio adversarii coelibatum. 
Nihil enim vere, simpliciter et candide in hae tota 
causa dicunt, seribunt, aut agunt, sed re ipsa dimi- 
cant de dominatione, et hanc impio praetegtu 
pietatis munire conaniur“. Apol. con. 

Þ. e.: Ekki gengur mótstöðumönnum vorum alvara til, að 
verja ókvæni klerkanna. því íöllu þessu máli tala þeir ekkert, 
rita, nje gjöra falslaust, hreinskilnislega og einlæglega, heldur 
berjast þeir Í rauninni um yfirráðin og valdið, og leitast við að 
tryggja það með hræsnisfullu yfirskyni guðhræðslunnar. 


279 


Þess vegna hefur rómverska kirkjan trúlega fetað í 
fótspor Gregoríusar 7., og fylgt fram grundvallarreglu 
hans. Því þó það hafi ekki getað dulizt rómversku 
kirkjunni, hvílík ólyfjan þessi löggjöf hefur verið sið- 
ferði klerkdómsins, og hvílíka óvirðing hún hefur bak- 
að klerkunum, þó hún hafi sjeð, að þessi löggjöf hafi 
hlotið að svipta kirkjuna mörgum góðum klerki, með 
því að fæla marga frá, að ganga í þjónustu hennar, 
þó stjórnendur, þjóðir og klerkdómurinn sjálfur hafi 
samtaka lagt fast að páfunum, og heimtað, að þessi 
lög væru af numin, þá hafa þeir allir samhuga, hver 
fram af öðrum, miskunarlaust neitað um alla tilhliðr- 
un í þessu máli. Það má því fullyrða, að einlífis- 
lögin muni vera orðin föst grundvallar- og stjórnar- 
regla rómversku kirkjunnar, og svo samtvinnuð allri 
stjórnarbyggingu páfavaldsins, að það eru ekki líkindi 
til, að rómverska kirkjan slaki til í þessu efni; því 
gjöri hún það, þá kippir hún einu öflugasta máttar- 
trjé undan klerkavaldsbyggingu sinni. Lögin um ein- 
lífi klerkdómsins hafa verið samþykkt og staðfest af 
hverjum páfa eptir annan, og af almennum kirkju- 
fundum, og síðast af kirkjufundinum í Tríent. Ef 
katólska kirkjan slakaði til um þetta mál, eða toki 
þessa tilskipun sína úr lögum, þá rjeðist hún reynd- 
ar á sinn eiginn grundvallarlærdóm, bryti niður lær- 
dóminn um guðdómlegt vald páfanna og kirkjufund- 
anna í trúar- og kirkju-efnum. Rómverska kirkjan 
hefur það fast fyrir augum, sem hún einu sinni hef- 
ur sett. Eptir grundvallarreglum sínum getur hún 
ekki farið að því, þó heilbrigð skynsemi sýni henni, 


280 


að einlífislög hennar sjeu kristilegu siðferði til niður- 
dreps, eða þó þau svipti klerkastjettina náttúrlegum 
rjettindum, og sjeu á móti guðs og manna lögum. 
Hún spyr einungis að því, hvað kirkjan hafi boðið, 
og fyrst hún einu sinni hefur gjört. einlífi klerkum 
sínum að skyldu, getur hún ekki annað en álitið alla 
þá klerka ótrúa þjóna, sem æskja og beiðast lausnar 
undan þessum lögum; því hún telur slíkar óskir og 
bænir vott um vantraust til guðlegs myndugleika 
kirkjunnar, eða vantrúar í undirstöðulærdómi hennar, 
sem er trú á kirkjuna. 

Prótestantiska kirkjan neitar einlífislærdómi kat- 
ólskra, eins og ókristilegri villu. Þessi kenning þeirra 
er beint á móti anda og bókstaf guðsorða. Því þegar 
katólskir banna, og jafnvel rjúfa hjúskap, til að koma 
fram einlífislögum sínum, komast þeir í mótsögn við 
ljós og skýr orð Krists, Matt. 19, 6.: „Það, sem 
guð hefur samtengt, skal maðurinn ekki að skilja“; 
og postulinn Páll býður, 1. Kor. 7, 2., að saarlifn- 
aðarins vegna skuli hver hafa sína eigin konu, og 
bendir með því til, að hjúskapur sje skylda fyrir 
hvern, sem ekki sje fær um, að lifa siðsamlega Í ein- 
lífi, og sami postuli kallar jafnvel djöflalærdóm þá 
kenningu, sem bannar mönnum hjúskap; 1. Tím. 4, 1. 
Enn fremur er lærdómur katólskra gagnstæður allri 
siðvenju fornkirkjunnar, eins og áður er sagt, og ekki 
annað en heimildarlaus setning klerkavaldsins. Þessi 
lærdómur er þar að auki gagnstæður sönnu náttúru- 
lögmáli, upphaflegri tilskipun guðs; því með því að 
skapa karlmann og konu, hefur guð í öndverðu sam- 


= 


281 


tengt hvorttveggja, og á þessari tilskipun guðs er 
byggður rjettur mannsins til hjúskaparins.  Einlífis- 
lög katólsku kirkjunnar eru þannig stórvægileg rang- 
indi gegn klerkastjettinni; því með því, að dæma 
klerka sína undir þetta lögmál, sviptir kirkjan þá 
náttúrlegum rjettindum, en tekur allt að einu af þeim 
heit um skírlífi, sem reynslan þó þrásinnis sýnir að 
þeir halda ekki, en verða eiðrofar við. Katólska 
kirkjan hefur þá með þessari löggjöf lagt hættulega 
snöru fyrir klerka sína, sem orðið hefur þeim til 
hrösunar og falls, og gjört sig seka í því, að hafa 
gefið tilefni til þeirrar Ósiðsemi og andstyggilega 
saurlifnaðar, sem reynslan hefur sannað að leitt hefur 
af þessari tilskipun'. Kenning katólsku kirkjunnar, 
að einlífi sje helgari stjett heldur en hjúskapur, er 
beint á móti kristilegri trú, sem kennir, að maðurinn 
rjettlætist ekki af ytri verkum, heldur tránni. Því 
ekki er það stjettin eða staðan sjálf, sem gjörir mann- 


1 „Quod conjugium prohibuerunt, el dívinum 
ordinem sacerdotum perpetuo coelibatu onerarunt, 
malitiose et sine omni honesta causa fecerunt, et 
in eo Antichristi, tyrannorum et pessimorum nebu- 
lonum opus exercuerunt, ac causam praebuerunt 
mullis horrendis abominandis peccatis tetrarum li- 
bidinum, in quibus adhue volutantur“. Art. Smal. 

pþ. e: þar sem þeir hafa bannað hjúskap, og hneppt helga 
kennimannastjett undir stöðugt ókvæni, þá hafa þeir gjört það 
illmannlega, og án allrar heiðarlegrar ástæðu, og unnið með því 
verk Antíkrists, harðstjóra, og vestu bófa, og gefið tilefni til 
margra viðbjóðslegra og andstyggilegra synda, svívirðilegs saur- 
lifnaðar, sem þeir veltast enn þá í. 


282 


inn velþóknanlegan guði, heldur hið trúaða hugarfar, 
sem dyggilega þjónar stöðunni; og eins og maðurinn 
getur reynzt ótrúr í hjúskapnum, eins getur hinn ein- 
hleypi maður reynzt ótrúr í einlífi sínu, og vanhelg- 
að þessa stöðu sína með saurugum hugsunum og 
syndsamlegum verkum!. þó prótestantiska kirkjan 
engan veginn eigni hjúskapnum í sjálfum sjer æðra 
gildi í augliti drottins, heldur en einlífi, má þó álíta, 
að hjúskapur sje í mörgu tilliti betur lagaður til þess, 
að styðja kennimanninn í prestsembætti sínu, heldur 
en einlífi. Sá prestur, sem er maki, faðir og hús- 
bóndi, þekkir af eigin reynslu, hvað það er, að gegna 
þessari köllun; honum gefst kostur á, að verða hand- 
genginn eins því blíða sem hinu stríða, sem mætt 
getur manninum í þessari stjett, að smakka fögnuð 
og blessun hjúskaparins, eins og að reyna byrði hans 
og böl. En þessi dýrmæta lífsreynsla, sem hinn kat- 
ólski klerkur ekkert veit af að segja, verður prestin- 
um til mikillar uppbyggingar og aðstoðar í embætti 
hans; hún gjörir hann leiknari í því, að setja sig í 
annara stað, og taka innilegar hlutdeild í kjörum 


1) „Sí íta intelligunt coelibatum munditiem esse, 
quod mereatur justificationem magis quam conju- 
gium, marime reclamamus.  Justifieamur enim ne- 
que propter virginitatem, neque propter conjugium, 
sed gratis propter Christum“.  Apol. conf. 

Þ. e.: Skilji þeir við einlífi skírlífi, sem verðskuldi rjett- 
lætingu fremur en hjúskapur, þá mótmælum vjer því harðlega. 
því að vjer rjettlætumst hvorki fyrir einlífi nje hjúskap, heldur 
af náð sökum Krists. 


283 


Safnaðar síns; í stuttu máli:. hún á og getur orðið hon- 
um til mikillar uppbyggingar í hirðis- og sálusorgara- 
embætti hans. Þó prótestantiska kirkjan samkvæmt 
grundvallarreglum sínum neiti einlífislærdómi kat- 
ólskra, lætur hún þó hverjum á sjálfsvald, hvað hann 
kýs sjer í þessu efni, hvort hann vill velja sjer, að 
vera ókvæntur, eða ganga í hjúskap, en hún leggur 
prestum sínum ekkert ófrelsisok á herðar, eins og 
katólska kirkjanl. 


12. grein. 
Um föstur og helgidaga. 

Fasta var, eins og kunnugt er af gamla testa- 
mentinu, algengur siður hjá Gyðingum. Hún var 
fólgin annaðhvort í því, að neyta engrar fæðu ákveð- 
inn tíma, eða þá í því, að afneita algjörlega ein- 
hverri vissri fæðutegund. Upphaflega var það mið 
sett föstunni, eins og hreinsunarsiðum og öðrum ytri 
helgisiðvenjum Gyðinga, að hún skyldi vera nokkurs 
konar eflingarmeðal dyggða og mannkosta, og gjöra 


2 


manninn hreinni og helgari í augum guðs. Í þess- 


1) „Quare ipsorum spurco coelibatui assentiri 
nolumus, nec eum feremus, sed conjugium liberum 
habere volumus, sicut deus illud ipse ordinavit et 
constituit, cujus opus nec rescindere, nec destruere, 
nec impedire volumus“. Art. Smal. 

Þ. e.: þess vegna viljum vjer eigi fallast á hið sauruga ó- 
kvæni þeirra, og ekki þola það, heldur viljum vjer hafa hjú- 
skapinn frjálsan, eins og guð sjálfur skipaði hann og setti, því 
hans tilskipun viljúm vjer ekki ónýta, niður brjóta eða aptra. 


284 


um gyðinglega anda komst. fastan snemma inn í kirkj- 
una, „og hefur enn þá aésetur sitt í katólsku kirkj- 
unni í þessum skilningi. Því kirkjufundurinn í Trí- 
ent brýnir föstu“fyrir mönnum, og kallar hana „með- 
al til þess, að deyða holdið og auka guðhræðsluna“, 
og fastan við gengst enn þá í katólsku kirkjunni, 
bæði allan föstutímann, og hvern föstudag; þá neyta 
menn að eins mjólkurmatar og fiskmetis, en forðast 
að neyta kjöts. Þó er nú á tímum, eins og nærri 
má geta, föstunnar gætt misjafnlega í katólsku kirkj- 
unni, því margir eru þar vaxnir upp úr þeirri hjá- 
trú, að fæðan gjöri manninn guði velþóknanlegri, og 
með sjálfum sjer sannfærðir um, að fastan sje gagns- 
laus í siðferðislegum skilningi. 

Prótestantiska kirkjan neitar föstulögmáli kat- 
ólsku kirkjunnar, því það er vottur um gyðinglegan 
lögmálsanda, og ósamþýðanlegi frelsi kristilegrar trúar. 
Föstunni er varið, eins og svo mörgum öðrum manna- 
setningum katólsku kirkjunnar, að henni sameinast 
hjátrú og misskilningur á eðli trúarinnar, sem lausn- 
arinn og postular hans mótmæla svo víða og vara 
við, t. am. Matt. 15, 11.: „Ekki saurgar það mann- 
inn, sem inn fer um munn hans“; og Rómv. 14, 17.: 
„Guðs ríki er ekki matur og drykkur“. Og hættu- 
leg verður þessi hjátrú fyrir manninn einkanlega af 
því, að henni er samfara og óaðgreinanleg ímyndunin 
um sjálfsrjettlætingu mannsins, sem beinlínis er mót- 
stæðileg lærdómi kristindómsins, að vjer rjettlætumst 
ekki vegna verka vorra, heldur af náð guðs vegna 
Jesú Krists. Af þessum rökum neitar prótestantiska 


| 
| 


285 


kirkjan föstulögum katólsku kirkjunnar; það er hje- 
gómleg þjónusta, tilbúin af mönnum, sem enga rót á 
sjer í nýja testamentinu, og sem ekki getur samþýðzt 
frelsisanda kristilegrar trúar; því ekki er eðli kristi- 
legrar heims- og sjalfs- afneitunar fólgið í því, að 
maðurinn af handahófi eptir eigin geðþótta leggi sjer 
á herðar sjálfskapaðan kross; það verður miklu frem- 
ur manninum syndsamlegt, þegar hann gjörir það til 
að miklast af fyrir guði; þá verður dyggð hans hræsni, 
og maðurinn leitar eptir yfirskyni guðhræðslunnar, en 
afneitar krapti hennar. Heldur er kristileg sjálfsaf- 
neitun fólgin í því, að bera með trú, trausti og þol- 
inmæði þann kross, sem vilja drottins þóknast að 
leggja mönnum á herðar. #Prótestantiska kirkjan á- 
lítur ekki föstuna sjálfa syndsamlega, því, eins og 
postulinn segir, fæðan sjálf hvorki rýrir oss nje mælir 
fram með oss við guð, 1. Kor. 8, 8., heldur neita 
prótestantar því, og telja villulærdóm, að mönnum 
sje lögð fastan á herðar eins og ok, í því skyni, að 
þeir verði fyrir hana helgari og fullkomnari í augliti 
drottins". 
Hvað hátíðaskipun kristilegrar kirkju snertir, þá 

grundyalla hvorirtveggja, katólskir og prótestantar, hana 

1) „Ttaque non damnantur ipsa jejunia, sed tra- 
ditiones, quae certos cibos praescribunt cum periculo 
conscientiae, tanquam ístiusmodi opera sint neces- 
sarius cultus“. Conf. Aug. 

þ. e.: þess vegna fyrirdæmum vjer ekki föstuna sjálfa, held- 
ur þær setningar, sem fyrirskipa vissa fæðu til hættu samvizku 
manna, eins og væru slík verk nanðsynleg guðsdýrkun. 


286 


á hinu sama kirkjuári. Báðar kirkjur telja sömu 
stórhátíðir, því þær voru þegar ákveðnar í forn- 
kirkjunni, seint á 4. öld. Eptir þessum  stórhá- 
tíðum skipta báðar kirkjur kirkjuárinu í 3 aðalkafla: 
jólatíma, páskatíma, og hvítasunnutíma, og allar þess- 
ar stórhátíðir lúta að hinum miklu viðburðum, sem 
lílssaga kristilegrar kirkju byggist á. Kristileg kirkja 
byrjar ár sitt með undirbúningi undir tilkomu frels- 
ara síns, með 1. sunnudegi í aðventu (jólaföstu). 
Fæðingarhátíó lausnarans, jólahátíð, er þá fyrsta há- 
tíð kirkjunnar, og þessi kafli kirkjuársins gengur frá 
1. sunnudegi í aðventu til 13. í jólum (6. janúar). 
Páskatími gengur frá öskudegi til næsta sunnudags 
eptir páska. Með öskudegi byrjar undirbúningur há- 
tíðarinnar, föstutíminn, og gengur fram til pálma- 
sunnudags. Með pálmasunnudegi byrjar hátíðin sjálf 
til minningar dauða og upprisu drottins.  Undirbún- 
ingur hvítasunnu er tímabilið frá fyrsta sunnudegi 
eptir páska til uppstigningardags. Með honum byrj- 
ar hátíðin sjálf í minningu um stofnun kirkjunnar með 
sendingu heilags anda, og hátíðin öll endar með næsta 
sunnudegi eptir hvítasunnu, eða þrenningarhátíð, sem 
varð almenn kirkjuhátíð á 14. öld. 

Allar þessar hátíðir telja báðar kirkjur sameig- 
inlega; þær eru beinlínis byggðar á frumsögu kristi- 
legrar kirkju og frásögu nýja testamentisins. Þar að 
auki telur katólska kirkjan ýmsar Krists hátíðir, en 
sem ekki standa í sambandi við endurlausnarverk 
hans, og snerta ekki verulega lærdóminn um Krist 
sem lausnara og sáluhjálpara, t. a. m. krossfundar- 


287 


hátíðin (krossmessa á vori), krossupphafningarhátíðin 
(krossmessa á hausti), líkamahátíð Krists (dýridagur). 
Þessar hátíðir urðu fyrst algengar á miðöldunum. En 
auk þessara Krists hátíða hefur katólska kirkjan sett 
ótal hátíðir til heiðurs helgum mönnum. Þessi til- 
skipun er beinlínis afleiðing af lærdómi kirkjunnar 
um dýrkun helgra manna; því þegar kirkjan kennir, 
að tigna helga menn jafnhliða Kristi sjálfum, er það 
eðlilegt, að hún helgi þeim vissa daga, setji hátíðir 
þeim til heiðurs og dýrðar. Einkum telur katólska 
kirkjan margar Maríuhátíðir (Maríumessur), til minn- 
ingar einhverjum viðburði í lífi hennar, t. a. m. boðun- 
arhátíð Maríu (festum annuntiationis); vitjunarhátíð 
Maríu (festum visitationis ; þingmaríumessa); hreinsun- 
arhátíð Maríu (festum purificationis, eða öðru nafni 
missa candelarum, kyndilmessa). Þar að auki telur kat- 
ólska kirkjan margar fleiri Maríuhátíðir, sem settar hafa 
verið smátt og smátt allt fram að siðabótinni, og sem 
enga fótfestu hafa í sögu guðspjallanna, t. a. m. fæð- 
ingarhátíð Maríu, getnaðarhátíð Maríu, og himnafar- 
arhátíð Maríu. Jafnframt Maríu hefur katólska kirkj- 
an sett vissar árstíðir öllum öðrum: helgum mönnum, 
sem kirkjan tignar. Fyrst og fremst eiga postularnir 
allir sína messudaga, því næst elztu kennimenn kirkj- 
unnar (patres apostolici), og kirkjufeörunum fram 
eptir öllum öldum er ánafnaður hverjum sinn messu- 
dagur. Sumum eru jafnvel helgaðar fleiri árstíðir en 
ein, t. a. m. Pjetri postula eru vígðir 3 messudagar, 
og auk þeirra á hann árstíð með Páli postula, 29. d. 
júním (Pjeturs messa og Páls). Auk alls þessa há- 


288 


tíðagrúa, þar sem hverjum einstökum helgum manni 
er ánöfnuð sín árstíð, eru til í katólsku kirkjunni minn- 
ingarhátíðir til dýrðar öllum helgum mönnum sam- 
eiginlega. Eptir því sem árstíðum helgra manna fjölg- 
aði í kirkjunni, jafnóðum og dýrkun þeirra fór í vöxt, 
kom mönnum til hugar, að steypa saman messum 
þeirra, og minnast þessarar miklu hersveitar í einu 
lagi. Merkilegust þess konar hátíða er allraheilagra- 
messa (festum omnium sanetorum), sem lögleidd var 
í rómversku kirkjunni á 7. öld, og haldin er 1. d. 
nóvemberm. Samkynja hátíð er haldin síðan á 4. 
öld í grísku kirkjunni á trínitatishátíð til minningar 
öllum píslarvottum. þar að auki heldur hvert land, 
hver borg og kirkja sjerstaklega hátíð verndara síns. 
og þær hátítir eru jafnvel haldnar með meiri viðhöfn 
og dýrð, heldur en stórhátíðir kirkjunnar; þá lýtur 
allt hátíðarhaldið og dýrkun manna að hinum helga 
manni, sem dagurinn er vígður; líkneskja hans er 
borin í hátíðlegri prósessíu, og allir sýna henni guð- 
lega lotningu með knjefalli. 

Eins og prótestantiska kirkjan neitar dýrkun og 
ákalli helgra manna í bænum, eins neitar hún hátíða- 
setningu katólsku kirkjunnar til dýrkunar helgum 
mönnum.  Prótestantiska kirkjan leggur í þessu efni 
sem öðrum til grundvallar heilaga ritningu, og játar 
ekki aðrar hátíðir en þær, sem fótfestu hafa í nýja testa- 
mentinu, og standa í nánu sambandi við lausnarann 
sjálfan, lífssögu hans og lærdóm. Af þessari ástæðu 
hlutu að líða undir lok messudagar helgra manna, 
sem sprottnir voru af yillulærdómi katólsku kirkjunnar 


289 


og hjátrú hennar á helgum mönnum. Að vísu var 
haldið um tíma í prótestantisku kirkjunni nokkrum 
katólskum messudögum, sem síðar lögðust niður, t. 
a. m. boðunar- og hreinsunar-hátíó Maríu, fæðingar- 
hátíð Jóhannesar skírara (jónsmessa), og mikkaels- 
messu; og þessar messur eru tilfærðar sem helgi- 
dagar í fornum kirkjusiðabókum prótestantisku kirkj- 
unnar. En smásaman varð að kirkjusið, það sem 
Lúter þegar hafði gefið vísbendingu um að vera ætti 


"aðalregla, að leggja niður alla messudaga helgra 


manna, en halda helga einungis sunnudagana og há- 
tíðir Krists. Þetta varð almennur siður í prótestant- 
isku kirkjunni á 18.öld; þá voru þessir messudagar 
annaðhvort lagðir niður, eða þeim var steypt saman 
við þann sunnudag, sem næstur var. 


13. grein. 
Um guðsþjónustu katólsku kirkjunnar. 

Messufórnin er, eins og áður er á vikið, aðalat- 
riðið í guðsþjónustu katólsku kirkjunnar.  Messu- 
söngurinn fer því jafnan fram með mestu og hátíð- 
legustu viðhöfn. Þó gjörir katólska kirkjan mun á 
hátíðlegum messusöng (missae solennes), sem fer fram 
að viðstöddum söfnuðinum með söng og organslætti, 
og einslegri messu (míssae privatae), þegar hvorki 
er við hafður söngur nje organsláttur, en messa fer 
fram, þó ekki sje viðstaddur nema einn messudjákn 
til aðstoðar presti þeim, sem messu flytur. Auk þess 
sem messusöngur fer fram í katólskum löndum í öll- 
um höfuðkirkjum hvern dag, og í öllum landskirkj- 

13 


290 


um hvern hátíðardag og sunnudaga alla, er hann líka 
sameinaður sjerhverri hátíðlegri þjónustu, t. a. m, 
klerkavígslu, kirkjuvígslu, krýningu konunga, o. s. frv. 
Ekki má messusöngur fara fram við altari, nema það 
sje vígt af biskupi, og geymi. helga dóma.  Messu- 
söngurinn fer fram á þessa leið: presturinn gjörir 
fyrst játningu synda sinna (confessio), ber sjer þrisvar 
á brjóst, og gengur síðan fyrir altarið. Því næst er 
messuupphaf (introitus), ýmsir lofgjörðarsálmar og 
bænagjörðir. Þá tekur við upplestur (lectio); súb-' 
djákn les upp pistilinn vinstra megin við altarið; að 
því búnu eru sálmar sungnir, og eptir það les djákn 
guðspjallið hægra megin við altarið, og presturinn 
sjálfur hina postullegu trúarjátningu. Því næst er 
„offertorium“, sem fólgið er í því, að presturinn ber 
fram kaleik og brauð, og les bænir yfir í hálfum hljóð- 
um, og jafnframt er reykelsi brennt á altarinu, og 
presturinn tekur handlaug. „Canon“ heitir hátíðleg- 
asta atriði messusöngsins, þegar presturinn helgar 
brauð og vín með orðunum: „Þetta er minn líkami; 
þetta er mitt blóð“; þá á kraptaverk breytingarinnar 
að fara fram eptir lærdómi katólsku kirkjunnar. 
Þessi hátíðlega stund er boðuð söfnuðinum með því, 
að hringt er altarisklukkunni, presturinn heldur upp 
brauði og kaleik (elevatio), og allur söfnuðurinn fell- 
ur á knje í einu vetfangi, til að veita guðlega lotn- 
ingu líkama og blóði drottins. því næst ber prest- 
urinn hvorttveggja fram til fórnar með fyrirskipaðri 
fórnarbæn, og bænum fyrir lifendum og framliðnum. 
Eptir það brýtur presturinn brauðið í 3 hluti; einn 


—— 


291 


þeirra leggur hann í kaleikinn; hinna neytir hann, og 
síðan drekkur hann vínið; því næst úthlutar hann 
brauðinu, ef nokkur ertil altaris. Svo ekkert spillist 
af hinu helgaða víni, er kaleikurinn til varúðar skol- 
aður innan í víni, og hendur prestsins í vínblöndu, 
og drekkur hann síðan hvorttveggja úr kaleiknum. 
Allur messusöngurinn fer fram með mestu viðhöfn, 
og margbreytilegum formálum, svo fórnargjörðin verði 
sem hátíðlegust, og í því skyni að gjöra mönnum 
sýnilega með ytri merkjum helgi og hátign þjónust- 
unnar. Þannig er hinu helgaða brauði og víni sýnd 
guðleg lotning með knjefalli; og presturinn og klerk- 
dómurinn ásamt honum ítreka hvað eptir annað knje- 
fallið, meðan stendur á messusöngnum. . Krossmarkið 
er endurtekið hvað eptir annað; ilmreykingar fara 
fram við og við alla þjónustuna á enda; ýmist er 
altarið reykt, eða presturinn og aðrir klerkar í kórn- 
um, ýmist myndir og helgir dómar, sem á altarinu 
eru, eða þá biflían, kaleikur og krossar. Handlaugar 
tekur presturinn þrisvar, meðan á þjónustunni stendur. 
Í tíðagjörðabókum katólsku kirkjunnar (mssale og 
rituale Romanum) eru nákvæmar reglur gefnar um 
alla þessa viðhöfn og formála. þar er sjerhvað eina 
fyrirskipað í messusöngnum, jafnvel hið smásmug- 
legasta, og reglur settar um, hvernig presturinn skuli 
renna augum, halda höndum, beita róm sínum, og Í 
öllu tilliti haga limaburði sínum í hverju atriði þjón- 
ustunnar. Hverju einu í helgisiðum katólsku kirkj- 
unnar er eignuð einhver þýðing, altari, altarisklæði, 
kaleik, messuskrúða, og hinum ýmislega lit messu- 
13“ 


292 


skrúðans.  Hvítan messuskrúða bera klerkar á fagn- 
aðarhátíðum kirkjunnar; rauð messuklæði eru borin 
á hátíðum píslarvottanna og allra postulanna, nema 
Jóhannesar guðspjallamanns, sem sagan segir að ekki 
hafi dáið píslardauða. Grænn messuskrúði er borinn 
frá hvítadögum til aðventu, og táknast með honum 
hinn tilvonandi sigur kirkjunnar.  Svartan messu- 
skrúða bera klerkar föstudaginn langa, og þegar fluttar 
eru sálnamessur, því hinn svarti litur táknar dauðann. 

Það yrði langt mál, ef lýsa ætti öllum helgisið- 
um í tíðagjörð katólsku kirkjunnar. því svo má að 
orði kveða, að katólska kirkjan leitist við, að gjöra 
allt daglegt líf manna að stöðugri helgisiðaþjónustu, 
færa það allt í kirkjulegan hjúp, og samtvinna öllu 
mannlegu lífi kirkjusiðvenjur sínar og helgisiði.  Mess- 
an er, eins og áður er sagt, aðalatriði í allri guðs- 
þjónustu kirkjunnar, og eins og ágrip hennar allrar; 
þess vegna eru henni sameinaðir á margbreytilegasta 
hátt flestallir aðrir helgisiðir, til að gjöra fórnarþjón- 
ustuna sem hátíðlegasta. Helgisiðum katólsku kirkj- 
unnar má öllum skipa í tvo flokka; annaðhvort eru 
þeir hreinsunarsiðir eða vígslusiðir. Til hreinsunar- 
siða kirkjunnar teljast reykingar, sem bæði eru fram- 
bornar guði sem þægilegar ilmfórnir, á sama hátt og 
siður var hjá Gyðingum og heiðnum þjóðum, og þar 
að auki tilað hrekja burt óhreina anda. Helzti hreins- 
unarsiður katólsku kirkjunnar er særing (exorcismus). 
Særing tíðkast í katólsku kirkjunni við skírnina, við 
menn, sem taka trúarjátningu katólsku kirkjunnar, en 
einkanlega við þá, sem álitnir eru djöfulóðir. þessi 


293 


siður er fólginn í því, að presturinn les þrisvar sinn- 
um særingarþulur yfir hinum óhreina anda í þrenn- 
ingarinnar nafni, og flytur þar að auki ýmsar bænir 
með krossmarki. Hreinsunarsiðir eru verndarmeðul, 
til að af stýra voða og óblessun.  Vígslu- og helgun- 
ar-siðir eru meðul til að styðja og undir búa blessun- 
ina. Þess vegna eru allir kirkjulegir hlutir, sem nafni 
tjáir að nefna, vígðir og helgaðir í katólsku kirkjunni, 
ekki einungis kirkjur og kirkjugarðar, heldur allt það, 
sem kirkju er ætlað, messuskrúði, altarisklæði, myndir 
helgra manna, ölturu, krossar, kirkjukerti, og kirkju- 
klukkur eru jafnvel skírðar í vígðu vatni.  Vígslur 
og helganir eru ekki að eins við hafðar í kirkjuleg- 
um efnum; þær tíðkast líka opt í daglegu lífi og ver- 
aldlegum efnum. Hús manna eru vígð með bænagjörð, 
sömuleiðis skip og víngarðar, 0. s. frv. 

Hin katólska guðsþjónusta er í eðli sínu fórnar- 
og friðþægingar- þjónusta. Hinn katólski prestur er, 
eins og áður er sagt, ekki orðsins þjónn, heldur fórn- 
arprestur; aðalstarf hans er, að bera fórn fram fyrir 
guð til frelsis mönnum og friðþægingar fyrir syndir 
þeirra, bæði lifandi og dauðra. Allir hinir margbrotnu 
helgisiðir kirkjunnar og hátíðlega tíðagjörð miðar til 
þess, að gjöra mönnum sýnilega og áþreifanlega frels- 
is- og friðþægingar-starfsemi kirkjunnar. Allt helgi- 
siðahald katólsku kirkjunnar, messufórn, hreinsunar- 
siðir, bænagjörðir, helganir, prósessíur, særingar, 0. 
s. frv., ætla sjer að vera samvinnandi að einu og 
sama miði, að afreka friðþægingu, hreinsun og helg- 
un mannsins fyrir milligöngu klerkdómsins, en hafa. 


294 


ekki þann tilgang, að uppfræða eða uppbyggja söfn- 
uðinn. Hin katólska guðsþjónusta er þess vegna lík 
í því hinni gyðinglegu guósþjónustugjörð, að hún er 
ytri siðvenjuþjónusta. Tíðagjörðin er marg- 
breytilegur samsetningur ytri helgisiða, og þessir helgi- 
siðir, sem allir hafa ýmislega andlega þýðingu, eru 
ítrekaðir hvað eptir annað, og bornir svo ótt á, að 
þessi mikla margbreytni bannar mönnum að hafa 
nokkurt viðnám, eða dvelja við nokkra einstaka hugs- 
un, en dregur hugann í sama vetfangi í ótal áttir. 
Hvað söfnuðinn snertir, þá verður honum eigi auðið, 
að átta sig í allri þessari margbreytni; guðrækileg 
umhugsun getur ekki komizt að, því hugurinn fær 
ekki ráðrúm til, að dvelja við guðrækilegar hugleið- 
ingar með rósemi og spekt. Hið margbreytilega ytra 
prjál og viðhöfn í allri tíðagjörðinni, sem löguð er 
til þess, að skemmta augunum og kitla eyrun, dregur 
hugann í allar áttir, og hlýtur fremur að glepja fyrir, 
en vekja guðrækilegar hugleiðingar. Þetta hlýtur að 
eiga sjer stað í allri guðsþjónustu, sem eins er háttað 
og katólsku kirkjunnar, að hún útilykur þjónustu 
orðsins; hún verður dauð þjónusta, því hún sefur 
sjer ekki það mið, að hafa með orðinu andleg áhrif 
á huga og hjarta mannsins, en ávarpar einungis skiln- 
ingarvit hans og ímyndunarafl með ytri helgisiðum. 
Hvað klerkana snertir, sem þjónustuna veita, þá hlýt- 
ur hún einnig að vera fyrir þá dauð og þungbær 
handiðn. þeir eru ofurliða bornir af hinum marg- 
breyttu helgisiðum; þjónusta þeirra útheimtir ekki, og 
hvetur þá þess vegna ekki heldur til eigin umhugs- 


295 


unar og rannsóknar, þar eð starfi þeirra er ekki orós- 
ins þjónusta, heldur altarisþjónusta, heldur er allt fyrir 
þá minnisverk; allir hlutir eru þeim nákvæmlega fyrir- 
skrifaðir, ekki einungis bænagjörðir, heldur limaburð- 
ur, staða, augnaráð, o.s. frv. Hinn katólski prestur 
hlýtur því að vera á sífelldum glóðum um, að gleyma 
einhverju, og helzta ástundun hans verður sú, að læra 
í belg og festa sjer orórjett í minni fyrirskipaðar regl- 
ur og bænaþulur. Sú guðsþjónusta, sem þannig er 
löguð, hlýtur að hafa skaðleg áhrif á andlegu stjett- 
ina; hinn katólski klerkur. sem er einungis fórnar- 
prestur, en ekki kennimaður, mætir mörgum freist- 
ingum til þess, að vera leiguliði, en fáum hvötum til 
þess, að vera sannur sálusorgari. Þar eð þjónustu- 
gjörð katólsku kirkjunnar er fórnar- og siðvenju- 
þjónusta, sver hún sig í mörgu tilliti í ætt við hina 
heiðnu þjónustugjörð. Bersýnilegastur er þessi skyldu- 
leiki og áþreifanlegast lýsir hann sjer í þeim helgi- 
siðum, sem miða til þess, að ítreka bókstaflega í sýni- 
legri eptirstælingu, og sýna mönnum eins og í sjón- 
arleik atriði úr lífssögu lausnarans eptir sögu guð- 
spjallanna, án þess að nokkur útþýðing, uppbyggileg 
útskýring eða prjedikun orðsins sje samfara. Í þessu 
lýsir sjer berlega heiðinglegur andi, ósamþýðanlegur 
eðli kristilegrar guðsþjónustu. Í heiðninni var það 
algengur siður, bæði í austurlöndum og hjá Grikkj- 
um og Rómverjum, að sýna atriði úr lífssögu goð- 
anna eins og Í sjónarleik. Þvílík þjónusta miðaði, 
eins og nærri má geta, ekki til uppbyggingar anda 
mannsins, heldur til þess, að hafa áhrif á skilningar- 


296 


vit hans. Margt samkynja kemur fram í helgisiða- 
haldi rómversku kirkjunnar. Þannig er t. a. m. á 
jólahátíðinni mönnum sýnd í kirkjunum fæðing lausn- 
arans; fjárhúsjatan er látin bera mönnum fyrir sjónir, 
foreldrar Jesú, vitringarnir úr austurlöndum, hersveitir 
englanna, hirðarnir og hjarðir þeirra; þetta allt er 
látið birtast söfnuðinum í sýnilegri mynd í kirkjun- 
um, eins og þær væru leikhús; á skírdag er látinn 
fara fram fótaþvotturinn í sýnilegri athöfn, bókstaflega 
eptir sögu guðspjallanna. Sömuleiðis er í prósessíum 
helgra manna kostað kapps um, að sýna einhvern 
viðburð úr lífssögu þeirra. Það gefur að skilja, að 
slík þjónustugjörð, sem öll er innifalin í ytri við- 
höfn og veraldlegu prjáli, muni ekki vera löguð til 
þess, að vekja guðrækilegar hugleiðingar, eða styðja 
að sannkristilegri uppbyggingu. 

Það er eðlilegt, að katólska kirkjan, sem lætur 
guðsdýrkun sína vera fólgna í fórnar- og ytri sið- 
venju-þjónustu, gjöri lítið úr þjónustu og boðun orðs- 
ins, því hún setur sjer það mið, einungis að afreka 
friðþæginguna og frelsið börnum sínum með ytri tíða- 
gjörð sinni og helgisitum, og ætlast til þess af þeim, 
að þau setji ótakmarkað traust til framkvæmdarvalds 
kirkjunnar, eins í þessu tilliti sem öðru, feli henni á 
hendur, að vera milligöngumaður milli drottins og 
þeirra, og trúi henni fyrir því, að sjá sálunum borgið með 
fórnar- og hreinsunar-siðum sínum. Það er því ein- 
kennilegt guðsþjónustu katólsku kirkjunnar, að boðun 
orðsins, prjedikunin, verður þar alveg út undan. Með 
því móti verður hin katólska kirkjuþjónusta óupp- 


Að 


byggileg þjónusta. Að vísu er sumstaðar í kat- 
ólsku kirkjunni nokkur bót ráðin á þessu frá dögum 
siðabótarinnar. Því þá var það almennur siður orð- 
inn, að ekki var flutt prjedikun árum saman!. Samt 
sem áður er enn þá sem fyr prjedikunin hjá kat- 
ólskum ekki talin verulegt atriði í gnósþjónustunni; 
hún er höfð út undan eða í hjáverkum, eins og ljós- 
ast sjest á því, að söfnuðurinn vanalega notar þann 
tímann, sem presturinn erí stólnum, til þess að ganga 
í kirkjuna, og til þess að hagræða sjer og koma sjer 
fyrir í kirkjunni, þvert á móti því, sem siður er í 
prótestantiskum kirkjum. Sama sjest líka á því, að 
í mörgum katólskum kirkjum er enginn fastur prje- 
dikunarstóll, en laus ræðustóll látinn standa úti í 
einhverju horni, og hann dreginn fram í viðlögum, 
þegar ræðu á að flytja. Þetta hirðuleysi um boðun 
orðsins og uppfræðingu með kenningunni lýsir sjer 
á samsvarandi hátt í efni og inntaki prjedikunarinnar. 
Þó katólska kirkjan hafi átt einstaka ágæta alþýðu- 
kennimenn á síðari: tímum, þá má fullyrða, að það 
sje undantekning. Almennast mun það enn þá eiga 
sjer stað í katólsku kirkjunni, sem var á dögum siða- 
bótarinnar?, að prjedikanir kennimanna boði ekki 


1) „Apud adversarios in multís regionibus toto 
anno mullae habentur conciones, praeterguam in 
quadragesima“. Apol. conf. 

Þ. e.: Hjá mótstöðumönnum vorum eru víða engar prje- 
dikanir fluttar nema á föstunni. 

) „Cum econcionantur adversarii, dicunt de tra- 


298 


hreinan kristilegan lærdóm, heldur hjátrú katólsku 
kirkjunnar, flytji ekki frelsislærdóm evangelíí, heldur 
hindurvitni pápiskunnar, hjegiljulegar sögur um krapta- 
verk helgra manna, eða aðrar óuppbyggilegar manna- 
setningar tilheyrendunum til hneykslis og leiðinda. 
Af engu verður áþreifanlegra, hversu óuppbyggi- 
leg hin katólska guðsþjónustugjörð er, heldur en því, 
að öll tíðagjörð kirkjunnar fer fram á latínumáli. 
Þetta er ljós vottur um það, að katólska kirkjan sjálf 
ætlar ekki þjónustugjörð sinni að tala til skynsemi, 
eða hafa áhrif á hjarta og tilfinningar tilheyrandanna, 
og með því vinna að uppfræðingu þeirra og upplýs- 
ingu, eða með öðrum orðum: hún ætlast ekki til, að 
guðsþjónustugjörð sín sje uppbyggileg; því latínsk 
tunga hamlar, eins og nærri má geta, allflestum af 
söfnuðinum frá, að geta haft nokkur not þjónust- 
unnar; þeir einir, sem lært hafa latínumál, geta skil- 
ið það, sem fram fer, og þeir eru fæstir. Allt að 
einu hefur katólska kirkjan jafnan verið fastheldin 
við latínska tungu í allri þjónustugjörð, einkanlega í 
messusöngnum. Gregoríus páfi 7. neitaði þegar á 
11. öld slafneskum þjóðum um messusöng á móður- 
máli þeirra, og þeirri reglu hefur kirkjan fylgt síðan. 
Því þrátt fyrir beiðni þjóða og höfðingja úrskurðaði 
kirkjufundurinn í Tríent, að messusöngur skyldi, eins 


ditionibus humanis, de cultu sanetorum et simili- 
bus nugis, quas jure fastidit populus“. Apol. conf. 

Þ. e.: Þegar mótstöðumenn vorir prjedika, tala þeir um 
mannasetningar, dýrkun helgra manna, og líkar hjegiljur, sem 
söfnuðurinn með fullum rjetti hefur óbeit á. 


299 


4 


og áður, fara fram á latínskri tungu, einungis mætti 
presturinn útskýra alþýðu eitthvað úr messusöngnum!. 
Það er auðvitað, að þessi ákvörðun katólsku kirkj- 
unnar er sprottin af klerkavaldsanda hennar. Eins 
og hún álítur það hagnað fyrir klerkavaldið, að meina 
alþýðu aðgang að heilagri ritningu á því máli, sem 
hún skilur, eins sjer hún sinn hag við það, að 
láta guðsþjónustu sína vera almenningi óskiljan- 
legan leyndardóm. Katólska kirkjan ber kvíðboga 
fyrir, að tíðagjöróð sín muni missa álit í aug- 
um alþýðu, ef hún er flutt á þjóðmálunum, og 
kemur fram í nýjum búningi; sömuleiðis mætti 
hún eiga það víst, að, ef snúið væri tíðagjörð kirkj- 
unnar á aðrar tungur, þá mundu þessar útlegg- 
ingar ekki verða allar samhljóða, og það gæti gefið 
tilefni til ágreinings um trúna, og þar að auki gæti 
þá hver leikmaður með eigin augum prófað inntak 
messusöngsins, og borið það saman við lærdóm hei- 
lagrar ritningar, og með því móti leiðzt í freistni, að 
ráðast á kenningu katólsku kirkjunnar. Þetta sjer 
katólska kirkjan allt glögglega, og kýs því heldur 
samkvæmt grundvallarreglu sinni, að láta alþýðu vera 
án uppfræðingar og uppbyggingar, heldur en að 


1) „Etsi missa magnam contineat populi fidelis 
eruditionem, non tamen eæpedire visum est patribus, 
ut vulgari lingua passim celebraretur“.  Syn. Trid. 

Þ. e.: þó messusöngurinn hafi að geyma mikla fræðslu 
fyrir alþýðu, hefur feðrunum ekki þótt það eiga við, að hann 


4 


væri fluttur víðs vegar á alþýðumáli. 


300 


stofna valdi sínu og áliti í þann háska, sem óvíst 
er hvort hún muni geta ráðið fram úr. 

Það leiðir af sjálfu sjer, að prótestantiska kirkj- 
an neitar allri guðsþjónustu katólsku kirkjunnar að 
því leyti, sem hún er fórnarþjónusta, og styðst á 
þeirri hugmynd um guðsdýrkun, sem ekki getur sam- 
þýðzt anda kristindómsins. Því hin katólska guðs- 
þjónusta er, eins og sjerhver fórnar- og siðvenju- 
þjónusta, bæði Gyðinga og heiðinna þjóða, byggð á 
þeirri ímyndun, að tíðagjörðin ein og ytri helgisiðir 
afli manninum sjerlegra verðugleika og helgunar í 
augum drottins, hafi það mið, að friðþægja guð við 
manninn, en ekki þann tilgang, að vera mönnum til 
uppfræðingar og uppbyggingar. Þvílíkur lærdómur, 
sem eignar hinum ytri helgisiðum töframátt, og hugsar 
sjer hina ytri þjónustu nægatil þess, að hreinsa mann- 
inn og helga í augliti guðs án tillits til hugarfarsins, 
getur ekki staðizt með lærdómi kristilegrar trúar um 
guð sem anda, og sem því vill, að vjer tilbiðjum sig 
í anda og sannleika, og ekki með lærdóminum um 
trúna. Prótestantiska kirkjan mótmælir því ekki svo 
mjög hinum einstöku helgisiðum katólsku kirkjunnar, 
eins og allri stefnu hinnar katólsku guðsþjónustu, að 
hún kemur fram sem mannaþjónusta, en ekki eins 
og guðsþjónusta í kristilegum skilningi, það er að 
skilja, að hún gjörir alla kirkjuþjónustu sína að verka- 
helgunarþjónustu, innrætir mönnum hjátrúarfullt of- 
traust á hinum ytri helgisiðvenjum, og útbyggir með 
því lærdómi kristindómsins um hina andlegu guðsdýrk- 


A nn 


301 


un í trú og helgun hugarfarsins!.  Grundvallarregla 
prótestantisku kirkjunnar er því sú, að hin kirkjulega 
guðsdýrkun sje andleg guðsþjónusta, sem hafi það 
mið, að vera mönnum til uppfræðingar og uppbygg- 
ingar í þeirra sáluhjálparefnum, vekja trú þeirra og 
guðhræðslu, og á þann hátt leiða þá til guðs; og eins 
og heilög ritning er mælikvarði trúar og siðalærdóma, 
eins er hún líka sá grundvöllur, sem kirkjuleg guðs- 
þjónusta á að styðjast á; því getur prótestantiska 
kirkjan ekki fallizt á nokkurn kirkjusið, sem ósam- 
kvæmur er heilagri ritningu, og ekki miðar til uppbygg- 
ingar kristilegum söfnuði. Prótestantiska kirkjan af 
nam því fyrst og fremst alla þá siði, sem ekki gátu 
staðizt með hreinni kristilegri trú, t. a. m. messu- 
fórn, og dýrkun helgra manna, sömuleiðis alla þá 
kirkjusiði, sem ekki voru annað en hjegómlegar ytri 
siðvenjur, prjál og viðhöfn augunum til skemmtunar, 
og enga uppbyggingu veittu anda mannsins, en frem- 
ur höfðu orðið tilefni til margvíslegrar hjátrúar, al- 
skræmt guðsþjónustuna, og gjört hana hlægilega. 
Samkvæmt þessu rjetti siðabótin aptur við boðun 
orðsins, sem gleymzt hafði alveg vegna ytri helgisiéa, 


1) „Traditiones humanae institutae ad placan- 
dum deum et promerendam gratiam et satisfaeien- 
dum pro peceatis adversantur evangelio et doctrinae 
fidei“. Apol. conf. 

þ. e.:  Mannasetningar, sem skipaðar eru til þess, að frið- 
þægja guð, og til að verðskulda náðina, og til að vinna fulln- 
aðargjörð fyrir syndirnar, eru gagnstæðilegar evangelíó og lær- 
dóminum um trúna. 


302 


og ekkert var orðið úr. Boðun guðsorða varð nú, 
eins og á elztu tímum kirkjunnar, aðalhluti guðs- 
þjónustunnar? fagnaðarboðskapur Krists var útlist- 
aður í prjedikuninni, söfnuðunum til uppfræðingar og 
uppbyggingar í trúnni. Latínumál katólsku kirkj- 
unnar var lagt niður, og guðsþjónustan öll var látin 
fara fram á tungum þjóðanna; guðspjöllin voru lesin, 
bænagjörðir, kirkjusöngur og prjedikanir fluttar á 
móðurmáli þjóðanna, og með því móti varð hin kirkju- 
lega tíðagjörð aptur uppbyggileg þjónusta. Engan 
veginn var það samt ætlun siðabótarinnar, að brjóta 
niður og afmá allar ytri siðvenjur í þjónustugjörð 
kirkjunnar; hitt var miklu fremur grundvallarregla 
hennar, að hinir kirkjulegu helgisiðir ættu að ganga 
í þjónustu orðsins, og verða því samtaka og sam- 
verkandi, trúarlífi kristinna manna til uppbyggingar. 
Þess vegna gættu höfundar siðabótarínnar, einkanlega 
Lúter, mestu varfærni og Varúðar í öllum tilbreyting- 
um sínum; þeir af numu, eins og á vikið er, ein- 
ungis það, sem hneykslanlegt var, og ekki gat sam- 
þýðzt anda kristindómsins. Alla aðra helgisiði aptur 
á móti, sem samtaka urðu kenningunni, studdu boð- 
un orðsins, og gátu með því orðið til uppbyggingar 
trúarlífi safnaðanna, ljetu þeir standa óhaggaða, og 
hvað niðurskipun og fyrirkomulag tíðagjörðarinnar 
snerti og setningu kirkjusiða, tóku þeir það jafnan 


1) „Praecipuus dei cultus est docere evangelium“. 
Apol. eonf. 

Þ. e.: Aðalefnið í þjónustugjörðinni er það, að boða fagn- 
aðarlærdóminn. 


303 


fram og brýndu fyrir mönnum, að hinar ytri sið- 
venjur væru ekki aðalatriðið, að sannkristileg kirkju- 
eining væri ekki komin undir fullkominni samhljóðun 
í öllum ytri siðvenjum, heldur í því, sem væri aðal- 
atriðið: tilskipunum Krists sjálfs, og lærdómum trú- 


arinnar. 


—-tlÐ—— 


Bls. 


alls. 
Olið 
1191 
128, 


1922 
1927, 


240, 


Prentvillur. 


ar fyrir þar 

Cramner fyrir Öranmer 

landstjórnin fyrir landstjórinn 

2. athugagr.: Belorm. fyrir Bellarí. 

hefja fyrir kefja 

augere fyrir augeri 

neðanmáls, í nokkrum exemplörum: 
sum fyrir sumir 


Lbs - Hbs / Þjóðdei 


il a; ' il N l a l AZ 


JS 


